PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMONTE 


ANG KOMUNA NG PARIS AY -NAGBIBIGAY-SIGLA- 


SA ATING PARTIDO 


HABUHAY ANG TAGUMPAY NG DIKTADURA NG PROLETARYADO 


. PAGGUNITA SA SENTENARYO NG KOHUNA NG PARIS 


H 


- KOMITE SENT 


19, 


` MARXISMO - LENINISMO = KAISIPANG MAO TSETUNG.. 


Aklat iII, Bilang 2 an ÉIS PN -| Marso 19, 1971 


ANG KOMUNA NG PARIS AY WAGBIBIGAY-SIGLA 


Si ATING PARTIDO 


MABUHAY ANG TAGUMPAY NG DIKTADURA NG PROLUTARYADO 


. PAGGUNITA SA SENTENARYO NG KOHUN. NG PARIS 


4 


Ini A. at. ha La n g SE E : Ss 


KOMITE SENTRAL NG PARTIDO KOMUNISTA. NG PEE UAS 


Gitna n E L uso n 


ANG KOHUNA NG PARIS AY NAGBIBIGAY-SIGLA SA ATING PARTIDO - 


e 


. Isang gesch dantaon ang St na sapul noong “Komuna ng Paris ng 
1871. Ngunit patuloy pang pinasisigla ng mga simulain at aral nito ang | 
pandaigdigang kilusang, rebolusyonaryo ng proletaryado. Ang landas ng sane ` 
datahang rebolusyon na binuksan nito ay siya pa ring tinatalunton ng mga 
proletaryong rebolusyonaryo ng bawat bayan. Tungkulin ng bawat rebolus- 
yonaryong partido ng proletaryado na sumunod sa sulo na unang itinaas ng 
mga manggagawa ng Paris. Ang Partido Komunista ng Pilipinas na tapat sa 
“rebclusyonaryong diwa ng Komuna ng Paris, ay matatag na tumatahak sa ée 
ng sandatahang rebolusyon. 


Tinukoy ni Marx sa Ang eg ng Sil Sibil sa Brandi gay, ang di-kumukupas 
na tala at pagpapakahulugan ng Komuna ng Paris: “Ang Paris ng mga mangga- 
gawa at ang Komuna nito ay palagiang ipogbubunying maningning na tagapag- 
pauna ng isang bagong lipunan, Ang mga martir nito ay nakaukit sa daki- 
lang puso ng uring manggagawa... Ang mga berdugong pumaslang dito ay ipinako 
na ng kasaysayan sa haligi ng walang-hanggang kahihiyan, at anumang pag- 
darasal ng. mga pari nila ay hindi rin makapagliligtas sa kanila," 


Bago itb nadurog ng puwersang pangmilitar. ng SAO pn ipinakita ng 
Aomuna ng Paris sao sangkatauhan na ang uring manggagawa ay may kakayahan 
hindi lamang ibagsak ang makinang pang-estado ng burgesiya kundi palitan 
ito ng bagong estado, ang estado ng uring manggagawa, isang diktadura 
laban sa mga mapagsamantalang uri at isang demokrasya para sa mga dating 
. pinagsasamantalahang uri. Sa loob ng 72 araw, mula ng. Marso 18 hanggang 
Mayo 28 ng 187% ay ipinakita ng proletaryado ng Paris sa daigdig ang bin- 
hi ng isang bagong lipunan na nagkukusang EE 8a balangkas ng lumang. 
"Aipunan, 

Sa kauna-unahang AP agi: ang Marxismo bilang EE 
teorya ng proletaryado ay nagkaroon ng di-mapag-aalinlanganang katibayan 
sa pangyayari ng Komuna ng Parise. Ang Komuna ng Paris ang unang dakilang 
yugto sa teorya at praktika ng proletaryong SE at ng diktadura ng 
proletaryado. mi 


Sa kanyang pambungad sa Ang Digmaang Sibil sa Pran ansiya ay sinabi ni 
Engels, "Kamakailan lamang, ang mga sosyal- “demokratikong pilisteyo ay mu- . 
ling inalihan ng kasiya-siyang pagkasindak sa salitang: Diktadura ng Pro- 
'detaryado, Mabuti kung gayon, mga kaginoohan, alam ba ninyo kung anong 
hugis ang diktadurang ito? Tingnan ang Komuna ng Paris. Iyon ang Dikta- 
‘dura ng Proletaryado." te Í WK 


"Ii. Durugin ang Makinang Pang-estado ng Purgesiya 


Batay sa rebolusyonaryong karanasan. ng.Komuna ng Paris, minabuti nina 
rx at Engels na "iwasto" ang Manipestong Komunista sa phgdidiin sa kani- 
g paunang salita noong 1872 sa dakilang dokumefitong , it : "Ang isang ba- 
ER lalong napatunayan ng Komuna ay ‘hindi magaring kanin na lamang ng 
ng manggagawa ang yari nang makinang pang- (Etado' at gamitin ito para sa 
rili nitong kapakanan! e wll Minarapat nil uying muli ang mga. 
itang ito mula sa Ang Digmaong Sibil sa Pransiya. 


Ri 


Dm gan kd Dë 
O bg R R 
Pn Ba 


e 


Ang Komuna ng Paris ay naitatag batay sa paglaban ng mga manggagawa 
sa pagtatangka ng burgesiyang alisan sila ng sandata, Sa halip na maalisan 
sila sandata ay pinalayas ng mgo manggagawa ang burgesiya at iba pang... 
kontra-rebolusyonaryo mula sa Paris tungong Versailles. Sa paggiit sa dik- 
tadura ng proletaryado ay pinalabas nil.ng unang batas: ang pagsugpo ‘sa 
regular na hukbo ng burgesiya at ong pagpapalit nito ng mga nasasandatahang 
mamamayan. Sa pagtatanggol sa Komuna ng Paris, ang mga manggagawa ay guma- 
mit ag sandata sa paulit-ulit na pagtataboy ng kontra-rebolusyon. Sa simu- 
la hanggaig wakas, ang mga manggagawa oy hindi pumayag na bitiwan ang san- 
datang natanganan nila bunga ng kontradiksiyon at digmaan sa Lee eg ni: 
_ Louis Napoleon at ni Bismarck sa EE See 


l Ang nakamamatay na kahinaan “Go Konna) ay ang verte nito. paglusob sa 
Versailler habang ang huli ay mahina pa at hindi pa organisado. Upang ` 


magkaroon ng p#nohun co paglaban sa mga tago-Komuna, ginamit ni Thiers ang.. 
kontra-rebolusyonaryong dalawahang taktika ng pagpapadala ng mga. sandata- ` 


hang destokamento, laban sa Paris at pakunwaring paghingi ng hegosasyon pa- — 


ra sa kapayapaan sa tuwing: nabibigo: ang bawat kontra-rebolusyonaryong 
espedisyon: Sina Thiers at Bismarck na nagsabuwatan sa isang’ pandaigdig. ` 
na pakana ng burgesiya laban sc proletaryado ay nokapaglunsad ng pagsala- 
kay na guaapi sa‘ Komuna ng Paris sa pamamagitan ng pagpaslang sa libu- 
libong manggagawang martir. i . ; SC 


Sa kanyang Estado at Rebolusyon ay ipinagdiinan ni Lenin ang punda- 

~ mental na aral ng Komuna ng Paris na dapat wasakin ng proletaryado ang. 

~ makinang burulratiko at pangmilitar ng burgesiya. Pinaunlad niya ang te- 
orya at praktika ng proletaryong rebolusyon at diktadura ng proletaryado. . 
Ang Rebolusyon ng Oktubre na pinamunuan niya, sa ubod nito, ay muling pag- 
likha sa Xomuna ng Paris, ang pagsira sa makinang pang-estado ng burgesiya— 
at pagtatatag ng diktadura ng proletaryado, sa isang bago at mas.mataas na yuge 
to. Ang mga taksil sa Marxismo na nangibabaw sa loob ng Ikalawang Inter- 
nasyonal at nangarai ng parlamentarismo ay lubos na nabigo sapagkat lumi- 
his sila sa landas na binuksan ng Komuna ng Paris. An mga Bolsebiko la- 
mang na humango ng mga prinsipiyo at aral mula sa E Dg Paris ang 
siyang nakaparg-agaw ng kapangyarihan at nakapagpatatag nito sa pamumuno 


nina Lenin. dt Stalin. 


l Sa pagpapasulong niya sa sulo ng Komuna ng Paris ay itinuturo sa atin 
ng Tagapangulong Hao, “Ang kapangyarihang pampulitika ay nagmumula sa ba- 
ril." ito ang nasa ubod hindi lamang ng demokratikong rebolusyon ng bayan 
sa pamumuso ng proletaryado sa Tsina kundi ng lohat ding rebolusyonaryong 
pakikitunggali ra inilunsad ng proletaryado sa loob. ng sandaang taong 
lumipas mula re Komuna ng Paris. Wala ni isa mang kilusan o partido ng 
“proletaryado ang ra .apang-agaw ng kapangyarihang pampulitika nang hindi E 
sumusunod ga simulain ng sandatahang rebolusyon. Sa kabilang dako, ‘naging 
“malungkot na kayanasan ng proletaryado sa maraming bayan ang pagtataksil. 
BG kanilang mga pinuno na nagpakanang alisan ng sandata ang mga partido. 
komunista dahil sa kanilang duwag na pagnanasang maging mga opisyal sa. 
“reaksiyonaryong estado. Se i te l We 


Ss: Sa Pilipinas ay sapot janb mga nsgatibong, aral na ibinibigay ng opor- 
tunistang pamunuan ng mga Lava at Taruc. Nabigo ang mga Lava at Taruc da- 
hil sa ibig nilerg maging mga kagawad sa reaksiyonaryong kongreso sa isang 
pamahalaang papet nocng Katatapos lamang ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 

.. Maaaring labagin ng mga sandatahang reaksiyonaryo ang sarili nilang mga 
batas panghalakan, alisin sa tungkulin ang mga nahalal at gamitin ang ba» — 
ril upang supilin ang masa. Kahit maliwanag nang dapat ilunsad ang isang ' 
desididong digmaang bayan, cng mga Lava at Taruc ay walang matatag na layu- 
ning ipagpatuloy aag sandatahang pakikibaka. Noong 1948 nang napakaliwanag 

"na ang kahilingan ng masa para sa sandatahang pakikibaka at hindi na ito. 
maaaring iwasan ng mga oportunistang pinuno ng! lumang partido ng pagsasanib, 
si Luis Taruc ay pinayagang makipagtawaran en kaaway para sa isang amnesti- - 
ya at si Jose Lava ay nagpadala sa reaksiyonaryong kongreso ng isang memo- 

. randum na nangangako ng katapatan sa reaksiyonaryong saligang batas at pa 
“mahalaan. Bagamat totoong ang simulain ng sandatahang rebolusyon ay waring - 
. ganap na tinanggap. na ng pamunuang Lava-Taruc noong 1950, ang abenturistang 
linya ng mabilisang tagumpay na pangmilitar sa loob ng datawang taon at- 
lantay-milita’ ra pananaw ay ipinalaganap at isinagawa upang sirain ang: 
rebolusyonaryong kilusang pangmasa. Pt N Se 
Ngayon, ca panunulsol ng mga makabagong rebisyonistang Sobyet, ang mga 
oportynistong pinuno ng lumang partido ng pagsasanib, ang mga dumungis sa’ 
Komuna ng Paris. ay nagsilabasang parang paleka mula sa kanilang tulog-uom 
na makig?t sa dalawampung taon upang sabotahehin at sirain ang rebolusyonar- 
youg-Kilusang panguasa sa pamamagitan ng paglolako ng parlamentarismong ` S 
burgess Sinasalungat nila ang agos ng sandatahang rebolusyon at ang rebo- | 
“lusyonaryong tradisyon ng Komuna ze Paris na lalong pincyaman at pinalakas 
ng Rebolusyon ng Oktubre at ng rebolusyong Tsino, Tiyak na matutuklasan ng ` 
mga taksil na rebisyonistang Lava na sila'y inutil sa harap ng mga rebolus- : 
yonaryong prolétaryo ngayon na pinarisigla ng Harxismo-Veninismo-Kaisipang S 
Hao Tsetung, ang pinnkamakatotohanan at pinakamabisang paglalagom ng pan 


daigdigang rebolusyong prolctaryo sapul noong Komuna ng Paris, : 


e7 


Ange pangunahing panganib sa pandaigdigang kilusang rebolusyonaryo ng 
proletaryado ay ong makabagong rebisyonismo na pinauunlod ng. sosyol-imper-_ 
yalismong Sobyet.- Nais ng mga takeil na: rebisyonistang. Sobyet. na ipakita. 
ang Komuna: ng Paris bilang isang mapayapang pagkilos ng. proletaryado. ` a 
Tulad ng mga rebisyonistang nauna sa kanila en Ikalawang Internasyonal, 


"matutuklasan na lamang ng mga makabagong rebisyonista ang sori 
"tambak sa basurahan ng kasaysayan sa kasalukuyang. panahon. — Dahil so kani- 
lang linya ng- kontra-rebolusyonaryong karahasan laban sa mga. Marxista- 

Leninista, laban sa proletaryado at. laban sa mga mamamayan, mabilis silang | 
nahihiwalay at ganap at malaWanag na | nalalagay sa Ba ng Ampacyal isione. 


EE 
II. Mas stata ng Isan Partidon MHorxista-Leninista ` EK oo 


Itinuro sa ‘atin ng Komuna ng I Paris na upang mapamunuan ng proletarya- 

do ang rebolusyon at maibagsak ang burgesiya, dapat mogkaroon ng isang 
rebolusyonaryong. partido ng proletaryado na matatag sa ideolokiya,. puliti-. 2 

ka at organisasyon. Niliwanag ng rebolusyonaryong "praktika ng Komūna ng 
“Paris ang pangangailangan ng isang sentral na organo ng pamumuno upang 
“patnubayan ang masiglang kilusan ng rebolusyonaryong masa. Ang Pambansang. 
Taliba, ang organisasyon ng sandatahang manggagawa, na siyang umagaw ng 
Paris mula sa burgesiya ay sumunod sa pamumuno ng isang Komite Sentral. 
Noong ika-26 ng Marso, cng Komuna ng Paris ay inihalal ng mga BCEE l 
bilang isang organong kumakatawan at namumuno sa kanila. 


Bagamat ang “Pandaigdigang sap han ng mga Hanggagowa Ett 
Workingmen's Association), na si Marx ang nangungunang organisador at taga- 
 pagpakilos,ay siyang sinisi ng burgesiya na namuno sa pag-aalsa ng mga 
manggagawa, hindi ito ang pinakalaganap na impluwensiya sa hanay ng mga 
"manggagawa, ang Marxismo ay hindi pa nauunawaan ng karamihan sa mga nang: 
gagawa. . Ang Blanquismo at Proudhon smo ay siyang EE patnubay. ag 
mga pigi ng Komuna ng Paris. Dr 


; Datapuwat sa praktika ay pinctunayan ng Komuna ` ng parte ang kamali ag : 
“ng Blanquistang pangkat ng anarkismo at Proudhonistang- pangkat ng sosyalis- ` 
mong petiburges, at ang katumpakan ng Marxismo. Labag- sa mga ark ATOE 
.aral ni Blanqui ay hindi lamang sinira ng mga manggagawa ng Paris ong —— = — 
makinang pang-estado ng burgesiya kundi itinatag pa nila ang diktadura. ng 
proletaryado, hindi iisandakot na intelektuwal lamang ong: nagkamit ng: TE 
bolusyonaryong tagumpay kundi ang malawak na masa ng manggagawa sa- kurso 
ng tunggalian ng mga uri. Itinakwil ng mga dekretong pang-ekonomiya ng 
Komuna ng Paris ang mga aral na pang-ekonomiya ni Proudhon at kinailangang 
harapin ng Komuna ang katotohanan ng malakihang industriya. ` 
Si Lenin,na natuto sa karanasan ng Komuna ng Paris, ay walang-pagod 
na nagtayo ng Partidong Bolsebiko bilang partidong rebolusyonaryo ng pro- 
letaryado na nasasandatahan ng Marxismo.” Ang partidong ito ang naging . 
pinakasulong na destakamento ng uring manggagawa. - Ito ang naging pamunu- 
ang pampulitika at pangkalahatang estado mayor ng proletaryado sa rebolus- 
yong NAGLAYORE. patatogin ang diktaaura ng proletaryadb. Bilang isang or- 
Sege ng Paris. “Binalungat nila ang Saktatakaii ng Ikalawang Internasybs .- 
nal at patuloy na pinatunayan ang katumpakan ng proletaryong rebolusyonar-- 
yong linya ng pagpapabagsak sa burgesiya sa pamamagitan ng sandatahang ` 
lakas at sa pamamagitan ng. pagtatatag ng diktadura ng proletaryado. 


, ee Tsinoy ai. Kasamang Mao Tsetung ay nagtatag. ng isang. 
napakadisiplinadong partido no nasasandatahan ng teorya ng Marxismo-Lenin- 
ismo, gumagamit ng pagpupuna at nakaugnay sa malawak na masa ng mga mamas ` 
mayan. Ito ang ubod ng pamunuan ng buong sambayanang Tsino. Ito ang na- 
muno sa “hukbong bayan at sa nagkakaisang prente ng mga. EE 
uri at mga T SO LUBY GTI eE Grupo. 


Sa pagsunod - sa "proletaryong rebolusyonaryong linya ng 5 Tagapangulong 
. Mao oz: lalong pinalawak ng Partido Komunista ng Tsina ang landas ng sanda- 
"tahang rebolusyon sa pamamagitan ng “pagtataguyod at. 'pagsagagawa. big teorya aS 
ng paglulunsad ng digmaang bayan. at. pagtatatag ng Pulang kapangyarihang 
.pampulitika sa kanayunan. bago. agawin ang mga lunsod. Sa pagmana, 
: tanggol. at Zë :i ng e sa penne. bago at hi 
: Sch EE Ee Re 


mataas na Ghetong. ang Deeg? e. ay tumutungo en SE na  pagbagaaka et 
ang sosyalismo ay- sumusulong sa pandaigdigang- tagumpay, iginiit ni kaea 
sang Mao Tsetung ong landas ng sandatahang: rebolusyon bilang tanging lane 
das para sa pagpapalaya ng. lahat” Ng aping mamamayan at tinuklas ong teorya na 
DE pagpapatuloy ng "rebolusyon a 4#lalim ng diktadura ng "proletaryado at 
. personal na "pinamunuan -ang Dakitang-Preletaryong Rebolusyong Pangkultura 
upang pigilin- ong pagpapanumbalik ng- kapitalismo at. EE ANG diktos 
l Ke ng proletaryado sa dere EE GE 


- Ang Partido Komunista ng Pilipinas na WC sa "karilagan. ng oer i 
ng Paris at sa lahat ng rebolusyonaryong kilusang. kasunod nito muling — 
itinatag sa ilalim ng kataas-taasang pamamatnubay ng Marxismo-Le: nismo- 
Kaisipang Mao Tsetung, tumatahak sa landas ng sandatahang rebolusyon at 
nagsusumikap na magbuo ng isang hukbong bayan, ang Bagong Hukbong Bayon, 
upang ipagtanggol ang.malowak na masa ng sambayanan at: sikaping gapiin en ee 
ang nga 'kontro-rebolusyonaryong puwersa ng imperyalismong Amerikano, piyu-. 
dalismo-at- burukratang kapitalismo. Ang Partido Komunista ng Pilipinas na. 
humango ng malaking aral sa karanasang natamo sa ikalawang Digmaang Panda- 
igdig at pagkatapos nito ay natuto na ang pamumuno at ang pagtatatag ng 
isang hukbong bayan ay tunay na. pagtahak sa landas ng pag-agaw ng kapang- 
yerihan. Ang magsalong ng sandata sa pakiusap ng imperyalismong. Amerikano 
at mga katutubong reaksiyonaryo at maghangad na manungkulan sa papet na 
reaksiyonaryong pamahalaan ay PE a sa rebolusyon. .- ` E 


Dapat Ltaguyod ng “Partido Komunista ng Pilipinas ang Me 
ismo-Kaisipang Mao Tsetung sa teorya at praktika at. itakwil ang lahat ng 
rebisyonista at oportunistang- tunguhin. Dapat itong. maglunsad. ng isang 


|, digmaang bayan alinsunod sa estratehikong linya. ng Tagapangulong Mao sa 


pagkubkob ng mga lunsod mula sa "kanayunan Dapat nitong paunlarin ang 
isang nagkakaisang prente batay sa. olyansn. ng mga manggagawa at magsasaka 
at pinamumunuan ng proletaryado upang ihiwalay ang mga pusakal na ksaway. 
“Ganap na kinakailangang hawakan ng isang tunay na Marxista-Leninistang _ 
"partido ang malalakas na sandata ng sanda kahang pakikibaka at nagkakaisa : 
` prente. ae 


paa Pa 
Ang. Harxismo-Leninismo-Kaisipang. Mao Tsetung ‘ay lumitaw na kataas- 
taasang patnubay para sa lahat ng proletaryong rebolusyonaryong partido. ` 
Sa loeb ng isandaang taong lumipas mula. noong Komuna ng Paris, ang panda- 
igdigang proletaryado ay nakalikha ng isang masaklaw na ideolohiya upang 
wasakin ang kontra-rebolusyonaryong estado at upang itatag at patatagin 
ang proletaryong diktadura, X#iyakin ang pagsulong ng sosyalismo, DE 
ang imperyalismo at makabagong" rebisyonismo sa pandaigdigang saklaw at- 
tiyakin əng pagsasakatuparan ng komunismo sa hinaharap. $ 


III,  Hagtiwala 53 Rebolusyonaryong Masa 


Binigyan ng tabing pansin ni Lenin na noong. taglagas. ng 1870; -ilang 
buwan bago ang Komuna, si Harx ay nagbabala sa mga manggagawa ng Paris na- 
ang anumang pagtatangkang ibagsak ang pamahalaan ay haituturing na kahanga- 
lan ng kawalang-pag-asa. Nguni't pagsapit ng Marso 1871, nang ang rebolus- 
yonaryong manggagawa ng Paris ay nag-alsa laban sa burgesiya at nilikha 
nila ang Komuna, ipinakita ni Marx ang halimbawa ng isang tunay na rebolus- 
yonaryong pensador at pinuno nang tanggapin niya ang Komuna ng Paris at 
ipinalagay na. kalahok ang sarili. Pinarangalan din niya ang rebolusyonar- 
yong kasiglahan - at pagkukusa ng mga mon ggagawa-at mariang NG e 
ang, Bal Aerts. EE ng kanilang kilusan. 


Tunay na ang masa ang : tagapaglikha -ng kasaysayan._ Ang. mga Lider ay el 
manari Lamang gumawa ng paglalagom at. humango ng mg bagong tungkulin batay. 
sae -rebolusyonaryong kilusong pongmasa. Ang tun a pamunuan ay hindi mai- i 
. tatatag at hindi mäkakikilos nang wasto- kung. hindi magtitiwala sa masa at" 
“hindi matututo sa kanila. "Hula sa masa, tungo sa mosa"'--ito ang tumpak ` 
na: islogang. dapat sundin ng. dee parie ng proletaiyade: at ng a 


ee "ia EE E a 


TO yohasyong n masa sa Pagli khong. nga. bagong, bagay ni tapol Bilag sir n ang 


“Ipinakita. ng Komiaa ng Paria. ang mu. CF ag vebolus.. 


EU a a ee 
i ma 


“makinang pang-estado ng burgesiya- sa pamamagitan ng: sarili” hilang sandata 
hang lakas. Lumikho sila ng bagong pamahalaan batay 6a tunay na demokra- ` 
tikong paggamit ng. unibersal na karapatan sa: paghalal “go chanay ng mga 
manggagawa. Nagtayo sila mula sa sariling, hanay ng pamunuang masigasig na 
gumagawa at “tumatanggap. ng sahod na katumbas ng sx. manggagawa at walang 
panggastos sa-pangangatawan. -Iwinaksi ng ganitong pamunuan LEE 
doy ng mga tungkuling pampangasiwaan ot. pambatasan. Ito af lubos na salu- - 
ngat sa parlamento, isang tsismisan ng burgesiya at ng uring panginoong nG 
maylupa. Sinumang pinuno ay maaaring alisin ng mga mamamayan... Taglay ag _ 
Komuna ng. Paris ang mga katangian ng isang tunay na demokrasya at gayundin 
ang pagiging WEE diktadura labor EGO? mapagsamantalang uris - ~ 


“Napakalaki ag nagawa ng mga manggagawa ng Paris hirap na. hirap man 
sila sa larangang pampulitika at pangkabuhayan sa isang bayang talo sa 
pakikidigma at sa isang. lunsod na kinukubkob hindi- lamang ng mga butangero 
ni Thiers kundi pati ng mga tropa ni Bismarck. Gaano pa kaya ang kanilang 
kakayahan kung.ang kanilang partido.na mulat sa uri ay puspusang natuto | 
ng Marxismo? Gaano pa kaya ang kanilang kakayahan kung hindi sila hinad- 
langan sa pakikipagsanib sa masang magsasaka sa mga lalawigan ng Pransiya?7. 
Natanaw-tanaw na ng Komuna ng Paris ang isang pambansang sistema ng Sex 
komunang bayan na may pambansang delegasyon sa Paris. 

“Ang tumpak na pananaw sa pagpapahalaga sa sandatahang pakikibakang 
nanatili sa Pilipinas pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ang 

pagpaparangal sa rebolusyonaryong ` masa at paghango ng mga aral mula sa 
kanilang karanasan. Sa gayon, hindi maiiwasang punahin nang walang-awa, 

_ ang sunud-sunod na pamunuang Lava na ‘sumabotahe at nagligaw sa kanilang 
kilusan. Bilang parangal sa rebolucyonaryong masa, maaari pa nating: 
sabihing ang kanilang sandatahang pakikibaka pagkatapos ng Ikalawang Digs. 
maang Pandaigdig ay pangkalahatang pagsapanay para ‘sa: Sara tng pang pag- 
E ng kapangyarihan sa ating bayan. 

. Pagkatapos ng anti-posistang pagtatanggol laban sa Hapon, ang mga 
taksil na rebisyonistang Lava ay nagpakita-ng-lubos. na paghamak at kawa 
lan ng tiwala sa malawak na masa'ng sambayanan. Tinulungan nila ang im- ` 
peryalismong Amerikano at ang mga panginoong maylupa na alisan ng sandata 

ang mga mamamayan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Iginiit ; 
nila na ang mga mamamayan ay sawa na ba digmaan. Kahit ngayon ay dinidik- 
tahan pa rin si Jesus Lava ng kanyang mga among imperyalista at reaksiyo- 
naryo sa pagtatatalak na iyong mga Pulang mandirigma sa Hukbalahap na ibig 
magpatuloy sa pakikipaglaban ay pinakikilos lamang ng diwang makasarili at 
maliwanag na walang-kakayahang maglunsad ng digmaang bayan. Ibig pa niyang. 
bigyang-katuwiran ang kanyang nakalipas na pakanang maging isang kongresis- 

Fa sa kapinsalaan ng rebolusyonaryong masa. 


- Sa kasalukuyang sigwa ng rebolusyonaryong kilusang pangmasa sa lunsod 

" at sa kanayunan ay minamabuti pa ng isandakot na mga taong nangangayupapa . 
sa pagsunod sa kanilang mga makabagong grebisyonistang among Sobyet na si- 

. raan ang malawak na masa ng mga mamamayan sa halip na, purihin man lamang 
sila, Tinutuligsa ng mga taksil na rebisyonistang Lava ang rebolusyonar- 
'yong kilusang pangmasa bilangiisang maliit na bahagi lamang ng isang paka- 
na ng C.I.A. na "ibagsak" ang kanilang kaalyadong papet na si Marcos.  Gi-. 
nagawa nila ang lahat upang manuyo sa imperyalismong Amerikano at nga. kar 
tutubong PEBKBIY ones Os 


Sa pa ndai pdi gang rebolusyong proletaryo” ngayon, ang Republikang Bayan 
E nakatayong pinakamalakas.na muog oe sosyalismo at ng pakikiba- 


kang anti-imperyaliata dahil sa nasa kamay na ng ilandaang milyong mamama- 
yang Tsino ang pamamahala sa mga suliraning pang-estado at ibinagsak na 
nila ang mga tumatahak. sa landas ng kapitalismo na pinangungunahan ng: 

= taksil; nakatagong traydor at eskirol ‘na si Liu Shao-chi at ganap na binaba- 
GG nila” ang kanilang kaisipan. Bago rito! y hindi pa nakasaksi ang sang- 
.Katauhan ng isang demokrasyang kasinlawak ng sa Tsina sa Dakilang: Prole- 
taryong Rebolusyong Pangkulturas: Ang malawak na "demokrasyang: ito, isang 
rebolusyon sa ilalim ng diktadurang proletaryo at binigyang-buhay ng. SEN 
Marxismo-Leninismo-Kaisipang. Mao Tsetung; ay lalong nagpatatag sa diktadu- 
rang proletaryo, pumigil sa pagpapanumbasik ng Kapitalismo at tumiyak sa 
ganap na pagbagsak ng imperyalismong Amerikano at sa Bee tagumpay 

d ng Geet sa KAPATIKUYANG panahon. a 

SE A 5 oe EE ? a: 


ia ` 5 3 $ 2 3 E 


mn 


oar “Sa Senpisigia i ig dakikang' diwa ng Komuna ng "paria. at ng EE ng ; 
proletaryong internasyonalismo, ang resolusyonaryong proletaryado ng. daig- 
dig at ang lahat ng Marxista-Leninistang- partido- -nito ay nagsusumikap na 
“pakilusin ar ang malawak na masa: ng mga mamamayan laban sa- imperyalismong ` aa 
Amerikano, makabagong rebisyonismo at lahat ng reaksiyon. Ang mga rebo- 
lusyonaryong pakikibaka tulad ng sa` mga mamamayan DE Biyetnam, Kambodya, E 
Laos, Nalaya, Indonesya, Taylandiya, Palestina, Burma at iba pa sa kanayu-. 
nan ng daigdig ay: dapat. tumulong sa proletaryado sa mga bayang imperyalis- 
ta. Ang mga “rebolusyonaryong pakikitunggali ng. proletaryado Ga mga bayang 
imperyalista ay dapat ding tumulong sa lahat ng mamamayang api. Ang pro- 
letaryado at mga mamamayong nakalaya na sa imperyalismo ay dapat ding 
tumulong sa lahat ng EE api na nakikibaka pa para sa kanilang ` 
tee dr 


Hga nonggagawa ` ng. Ate ng 8 Baya, “nagkaisal 
Mga. manggagawa at mga mamamayang- api ng buong daigdig, magkaisa! 


8 Mga mamamayan ng daigdig, pack isa at gapiin ang mga nananalakay na .. 
“Amerikano at lahat ng alipuris nilal. 


Mabuhay ang proletaryong internasyonalismo! | 

Mabuhay mg proletaryong rebolusyon at ang proletaryong dittadural” 
“Mabuhay SCH Norxismo~Leninieno-Kaisipang Mao Lagtung! l 
Mabuhay ang demokratikong rebolusyon ng bayan? = . 

Mabuhay ang rebolusyonaryong diwa ng Komuna ng pagka. 


Ika-18 ng Harso, 1971. 


"MABUHAY ANG TAGUMPAY NG DIKTADURA WG PROLETARYADO 
PAGGUNITA SA BENTENABYO. NG KOMUNA NG PARIS 


8 “Patnugutan EIER Diyaryo “ng 1 mga “Mam lagayan. 
“Magasin Pulang Watawat at Diyaryo ng Huk ukbong H lapagpal Taya 


Te Mananatili Magpakailanman ang mga Simulain ng Konuna ng Paris - Si P 


; Ang Marso 18 ng taong ito'ay “araw ng pagkuita sa sentenaryo. ng - 
-Komuna ng Paris. Taglay ang mataos na proletaryong internasyonalistang 
damdamin, ang mga Komunista ng Tsina at ang mga mamamayan ng buong bayan 

“na tinuruan ng dakilang: lider Tagapangulong ‘Mao, kasama ang proletaryado 

at mga rebolusyonaryong mamamayan ng buong daigdig, ay masiglang. nagda? 
riwang sa “dakilang kapistahang ito ng proletaryado. he ee EE 


Hoong may isandaang taon na ang nakalilipas, ang 'proletaryado at 
ang malawak na masa ng mga masiamayan ng Paris». Pransiya- ay nagbunsod. ng 
magiting na sandatahang pagbabangon at itinatag nila ang Komuna ng Pa- 
ris. Ito ay kauna-unahang kapangyarihang pampulitika ng proletaryado na 
gumitaw sa kasaysayan ng sangkatauhan at kauna-unahang dakilang pagsubok ng ` 
prolctarycdo sa pagpapabagsak sa burgesiya at pagtatayo ng diktadura BE... 
proletaryado. pa aya EF . aS eË AA" 


Pinawalang-saysay ng Komuna ng Paris ahg hukbo at pulisya ng reak- 
“Siyonaryong pamahalaan ng burgesiya.” Hinalinhan ang mga ito ng mga na- 
sasandatahang mamamayan at napasakamay ng uring manggagawa ang mga baril. 
Sinira ng Komuna ng Paris ang burukratikong organo ng burgesiya na nam- 
bubusabos sa mga mamamayan, itinatag ang sariling pamahalaan ng uring 
manggagawa, ginawa ang isang. seryeng patakaran sa pangangalaga sa nga- 
kapakanan ng mga anak-pawis,. at inorganisa ang nasa ng mga aonanayan | 8: 
masiglang paglahok sa pamamahala ng estado. 


f 


po 

Sa kurso ng paciketers sa pagtatayo- at bagtatagggot ng ae 
hang pampulitika ng proletaryado, ang mga bayani ng Komuna ng Paris ay 
nagpakita ng di-pangkaraniwang rebolusyonaryong inisyatibo, ng abot- l 
langit na rebolusyonaryong kasiglahan at kabayanihan ng pagpapakasakit 
sa sarili. Kaya iginagalang sila ng mga rebolusyonaryong mamamayan 
sa sumunod na mga henerasyon. 


Bagama't nabigo na ang Komuna ng Paris bunga ng pagsalakay na pang- 
militar at madugong panunugpo na ibinunsod ng berdugong si Thiers sa pa- 

kikipagsabuwatan kay Bismarck, ang mga makasaysayang ambag nito naman ay 

hindi mapapavi. “Tulad ng tinukoy ni- Marx: "Ang magiting na kilusan ng 

' Harso 18 ay bukang-liwayway ng dakila ng rebolusyong panlipunan na siyang 

palagiang magpapalaya sa sangkatauhan buhat sa lipunan ng mga uri," 

Hang ang usok ng labanan-ay hindi pa napapawi at ang pakikibaka ay pinag- 

papatuloy pa sa Paris ay tinukoy na ni Marx na, "Kahit naigupo na ang, 

Komuna, ang "pakikitunggali ay mgipagpapaliban lamang. Ang mga simulain. 

ng Komuna ay mananatili magpakailanman at hindi mapapewi. Paulit-ulit 

na ipakikita ng mga simulaing ito! ang kanila g sarili hanggang sa BAKABEE 

ng uring mm ggagawa ang pagpapalaya. ' 


Ano ang mga rebolusyonaryong simulaing nilagom ng mga dakilang: 
guro ng proletaryado na sina Marx at Engels. batay sa.pagsasagawa ng Komu- ` 


na ng Paris? Sa kalahatan, hindi maaarin:: simpleng mapasakamay ng uring 
“manggagawa ang yari nang makinang pang-estado at gamitin ito upang matamo 
ang mga layunin nito. Dapat gamitin ng proletaryado ang rebolusyonar-. 
yong karahasan sa pagwasak at pagdurog sa lumang makinang pang-estado at 
itayo ang diktadura. ng proletaryado. Sa pagpapaliwanag sa simulaing ito 
ay binigyan-diin ni Marx na ang pangunang.kondisyon ng diktadura ng pro- 
.letaryado ay ang hukbo ng proletaryado. “Dapat sikapin ng uring mangga- 
gawa na makamit ang karapatan" sa pagpapalaya nito sa. darangan ng digmaan. 
Sa Hap Se lanang sa “rebolusyohary9hc sandatahang. lakas. saka eieiei 


ap? ahat np kani ilang makasaygayang: tungkulin. Tinukoy pa ni Harx na SS 
ang estado. NG. See ng proletal yano ay hindi aiat maging tipong 


ing = 


“parlanentaryo kundi dapat maging organoag kapuwa. namamahala $ sa gawaing a 
#PANPSAKESTYAON, at paaa — ma 


mahalagang Beete ng Marxismo eneen sa Ste? ng estado ay ang 

. kaisipan ng diktadura ng proletaryado. Tulad ng: "sinabi nina Marx at 
. Engels pagkaraan ng Komuna ng Paris: ` “Ang paggiit sa paggamit: ng gabos 
lusyonaryong karahasan sa pagdurog 6a. makinang pang-estado ng Se 


pang-estado. ng burgesiya at paglaban sa diktadura ng proletarys 
ang tesis ng paulit-ulit na tunggalian sa pagitan ng “Marxismo 8 
panig at ng rebisyonismo, repormismo, anarkismo at lahat ng uring kaisi- 
“pang burges at petiburges. sa kabilang panig at tesis ng ‘paulit-ulit na: 
tunggalian s SS pagitan ng "dalawang linya sa "pandaigdigang kilusang komun- 
ista sa nak g isandaang taon. Sa saligang suliranin ngang ito'ng ` 
diktadura hg proletaryado, ang rebisyonismo buhat sa rebisyonismo ngi 
Ikalawang Internasyonal hanggang sa makabagong rebisyonismo,na ang sen- `. 
tro nito. ày ang taksil na pangkat ng rebisyonismong Sobyet, ay ganap na 
nagtaksil sa Marxismo. 


. Ang andae tadni kasaysayan ay Tubos na nagpatunay. na ‘ang. teorya 
pp llarxismo tungkol sa proletaryong rebolusyon at diktadura ng proletar- 
~yado ay hindi magagapi. Apatnapu't anim na taon pagkaraan ng pagbabangon 
ng Komuna ng Parisysa ilalim ng pamumuno ng dakilang Lenin, ang proletar- 
yado. ng Rusya ay nagkanit ng tagumpay sa rebolusyong sosyalista ng Oktu- - 
-bre sa pamamagitan ng Sandatahang pagbabangon at nagbukas: ng isang: bagong 

"panahon ng proletaryong rebolusyon at diktadura ng proletaryado ng daig- 
dig. Tinukoy ni Lenin na "so landas ng pagwasak sa lumang makinang pans? 
estado, ang Komuna ng Paris -ay tumahak ng pandaigdigang makasaysayang. 

unang hakbang at ang pangasiwaang Sobyet ay tumahak ng ikalawang hakbang. 

“Pitumpu't walong taon pagkaraan ng pagbabangon ng Komuna ng Paris, sa 
ilalim ng pamumuno ng dakilang lider Tagapangulong Mao, ang mga nanamay 

.ng Tsina ay nagkamit ng tagumpay sa rebolusyon. Binuksan ng Tagapangus: sa 
long Mao ang landas ng pagtatayo ng mga base sa kanayunan, pagkubkob sa =- 

„giga lunsod buhat sa mga nayon at pag-araw ‘sa mga lunsod sa wakas. Pina- 
munuan niya ang: uga manamayan ng Tsina sa pamamagitan ng mahabang panas ” 
hong rebolusyonaryong digmaan sa pagpo pabagsak sa reaksiyonaryong pag- 
hahari'ng imperyalismo, piyudalismo at burukratang kapitalismo, sa pag- 
wasak sa lumang makinang pang-estado; at sa pagtupad ng denokratikong 
diktadura ng mga mamawnyan sa Tsina, alclaong baga'y ang diktadura ng ` 
proletaryado. Pagkatapos ay pinamunuan na naman ng Tagapangulong Mao ` 
ang mga mamamayan ng Tsina sa pagpam tuloy ng rebolusyon sa ilalim ng 

diktadura ng proletaryado, at sa matagumpay na pagsulong sa malawak na 
landas ng Sosyalismo. . l So GE ad 


Sa walang-humpay na pagsulong, magiting na pakikitunggali at pag? 

kakatigan at pagpapasigla sa isa't isa sa nakaraang isang siglo, ang 3 
proletaryado, mga mamamayan at bansang api ng buong: "aaigaig ay patuloy. 
“na nagpapasulong sa. rebolusyong sosyalista at pambansang demokratikong 
“rebolusyon at nagkamit ng mga napakaningning na tagumpay. Tulad ng. 
tinukoy ni Kasamang Hao Tsetung, ngayon ay panahong "pangkasaysayan 

< Kung. saan ang pandaigdig na kapitalismo at imperyalismo ay. tumutungo. 
Sa pagkalipol at ang pandaigdig nn sosyalismo at. demokrasya mg mga ma- 
nanayan ay: sunusulong sa. tagumpay.” Ang usa pin ng Komuna ng Paris ay SE = 
malawakang umunlad sa isang lalong mataas. nao yugto sa ilalim- ngmga ——— 
“bagong: kondisyong papgkasaysayan. -Ang anyo ng Kc Ee ay nagka SE 
roon ng makayani c-daigdig na pagbabago, o : 


Sa ee ikasampung anibersaryo | ng Komuna : ng Paris, ng o 


` panahon gi 
Zog ang 


imperyalismo at AAP E ng lahat ng bayan. Sa ganitong sanda- 
ling ginugunita ang sentenaryo ng Komuna ng Paris, ang mga Marxista- 
Leninista, ang proletaryado at ang mga rebolusyonaryong mamamayan ng o | 
“buong daigdig ay lalong maaaring buong pananalig na magbunyi ng “Mabuhay 
ang Komuna!”, "Mabuhay ang tagumpay ng proletaryong rebolusyon at dik- 
tadura ng proletaryado!", ec 


; Sa pagguhita sa Komuna ng Paris ay dapat nating pag-arclan ang 
teorya ng Harxismo-Leninismo tungkoi sa proletaryong rebolusyon at dik- 
tadura ng proletaryado, humango ng karanasan ng kasaysayan, punahin ang 
makabagong rebisyonismo na ang sentro nito ay ang taksil na pangkat ng 
rebisyonismong Sobyet, igiit ang rebolusyonaryong linya ng Harxismo- 
Leninismo at makipagkaisa sa mga mamamayan ng buong daigdig upang nakamit 
ang lalo pang malalaking tagumpay. 


2. Wapakahalaga para sa mga Rebolusyonaryong Mamamayan na Humawak, ng 


Baril. 


Ang karanasang pangkasaysayan ng Komuna ng Paris ay lubos na nag- 
papatunay sa labis na kahalagahan ng paghawak ng rebolusyonaryong sanda- 
tahang lakas para sa proletaryong rebolusyon at diktadura ng proletarya- 
do. Sa pagpapaliwanag sa*karanasan ng Komuna ng Paris ay sinipi ni Lenin 
ang isang mahalagang tesis ni Engels na "Ang mga manggagawa cy laging 
 nasasandatahan pagkaraan ng bawa't rebolusyon ng Pransiya. Kaya ang 
“unang kredo ng mga burges na may hawak ng kapangyarihan ng estado ay 
alisan ng mga sandata ang mga manggagawa." Ipinalagay ni Lenin na ang 
paglalagom na ito ni Engels ay tamang-tamang sumapol sa esensiya ng su- 
liranin na siya ring esensiya ng suliranin ng estado. ' 


Nasasandatahan ba o hindi ang uring api? Ang Komura ng Paris ay 
isinilang sa gitna ng masidhing labanan sa pagitan ng sandatahang rebo- 
lusyon at sandatahang kontra-rebolusyon. Ang pitumpu't dalawang araw ng 
- Komuna ng Paris ay pitumpu't dalawang arcw ng sandatahang pagbabangon, 
sandatahang pakikitunggali at sandatahang pagtatanggol sa sarili. Ang 
kinatatakutan sa lahat ng mga reaksiyonaryong burges ay ang paghawak nga 
ng baril ng proletaryado ng Paris at ang isang nakamamatay na pagkakamali 
ng Komuna ng Paris ay ang labis na kaluwagan nga sa kontra-rebolusyon at 
hindi pagmamartsa kaagad tungo sa Versailles; kaya nagbigay kay Thiers ng 
pagkakataong makapagpahinga at dahil dito cy nakapagtipon siya muli ng 
mga reaksiyonaryong tropa sa pagbucunsod ng mabangis na gon ting-salakay 
so rebolusyonaryong Paris. “Tulad ng tinukoy ni Engels: “Kung hindi 
aasa ang Komuna ng Paris sa awtoridad na ito ng mga, nasasandatahang mama- 
mayan sa pagharap sa burgesiya, maaari ba itong tumagal nang mahigit sa 
isang araw? Sa kabilang dako, wala ba tayong katuwirang sisihin ang 
Komuna na kaunting-kaunti ang paggamit sa awtoridad na ito?" 


Sa pamamagitan ng simpleng salita ay nilagom ni Kasamang Hao Tse- 
tung ang mahalagang katuturan ng sandatahang pakikitunggali at ng hukbong 
bayan, at iniharap niya ang bantog na tesis: "Ang kapangyarihang pampu-. 
itika ay nagmumula sa baril." Tinukoy niya na alingunod sa teorya ng 
Narxismo tungkol sa estado, ong hukbo ay pangunahing bahagi ng kapangya- 
rihan ng estado. Ang sinumang nagnanais umagaw at magpanatili ng kapang- 
yarihan ng estado ay kailangang magkaroon ng isang malakas na hukbo. 


wg sariling nayan. Pinatunayan ng karanasang pangkasaysayan na ang 
-agaw ng kapangyarihang pampulitika ng proletaryado at mga mamamayang 
at ang pagkakamit ng tagumpay ng kanilang rebolusyon ay walang-salang 
nad sa pamamagitan ng baril. Ang mga ito ay natupad sa ilalim ng 
pamumuno ng proletaryong partido alinsunod sa mga partikular na kondisyon 
ng kanilang sariling bayan at sa peadasyon ng malawakang pagpapakilos sa 
masa upang makitunggali, sa pamamagitan ng unti-unting pagtatayo ng sanda- 
tahang lakas ng mga namamayan, pagbubunsod ng digmaang bayan at paulits yy” 
ulit na pakikitunggali laban sa imperyalismo at mga reaksiyonaryo. Gani- 
to ang rebolusyoneng Rusya, ganito ang rebolusyon ng Tsina, at ganito rin 
ang rebolusyon ng Albanya, Biyetnam, Korea at iba pang bayan at walang 
eksepsiyon. ER : SN s O R 


= Fae a 


Manapa'y nakatagpo ng mga balakid sa rebolusyon ang isang prole- 
taryong partido dahil sa hindi itinatag o itinakwil nito ang rebolusyo- ` 
naryong sandatahang lakas, at may mga malubhang aral dito. May mga 
partidong sapagka't hindi humawak ng baril ay walang magawa ni munti 
man sa harap ng biglang pagsalakay at kontra-rebolusyonaryong panunugpo 
ng imperyalismo at mga alipuris nito, at bunga nito ay napugutan ng mga 
ulo ang milyun-milyong rebolusyonaryong mamanayan. Sa ilalim ng kalas 
gayang humawak na ng mga sandata ang mga rebolusyonaryong mamamayan at 
nagkaroon na ng malaki-laking pag-unlad ang sandatahang lakas ng mga 
mamamayan ay isinuko ng ilang partido ang sandatahang lakas ng mga mamas 
mayan at lubusang itinakwil ang mga bunga ng rebolusyon sapagka't nais 
nilang maging opisyal sa pamahalaang burges o nalinlang ng mga reaksi- 
‘yonaryo. ; i a 
L Sa nakalipas na isandaang taon, maraming partido komunista ang 
lumahok sa.mga halalan at-parlamente nguni't walang isa mag partido ang 
nakapagtayo ng diktadura ng proletaryado sa pamamagitan ng ganitong paraan. 
“Kahit na nakamit ng partido komunista ang mayorya sa parlamento at kahit na 
lumahok ito sa. pamahalaan cy hindi rin nangangahulugang binago na ang 
kalikasang burges ng kapangyarihang pampulitika at lalong hindi nanga- 
ngahulugang winasak na ang lumang makinang pang-estado. Maaaring ipata- 
lastas ng mga reaksiyonaryong naghaharing uri na walang bisa ang halalan, 
lansagin ang parlamento o tuwirang gamitin ang karahasan upang patalsikin 
ang partido komunista. Kung hindi magpapairal ang proletaryong partido 
ng Gawaing pangmasa at hindi magbubunsod ng sandatahang pakikitunggali 
kundi mahahaling sa mga halalan ng parlamento ay mapamamanhid lamang nito 
ang masa at mapasasama ang sarili. "Binili ng burgesiya ang partido komu- 
nista sa pamamagitan ng mga halalan ng parlamento upang ito ay maging par-s, 
tidong rebisyonista at partido ng burgesiya. Kaunti pa ba ang ganitong 
katotohonan sa kasaysayan? i H 


Dapat gamitin ng proletaryado ang baril upang agawin ang kapangya- 
rihang pampulitika at dapat ding gamitin ang baril upang ipagtanggol ito. 
Ang hukbong bayan na pinamumunuan ng Marxista-Leninistang partido ay ma- 
kapangyarihang haligi ng diktadura ng proletaryado at isang pangunahing 
elemento sa nga elementong pumipigil so pagpapanumbalik ng kapitalismo. 
Kapag may hukbong bayan na nasasandatahan ng kaisipan ng Marxismo-Lenin- 
„ismo ay maaaring harapin ang anumang masalimuot na kalagayang gigitaw sa 
tunggalian ng mga uri sa looh at labas ng bayan at maipagtanggol ang 
estado ng proletaryado. 

Ang kilusan sa pagpapalaya ng aga bansang.api sa kasalukuyang pana- 
hon ay isang mahalagang bahagi at dakilang kaalyado ng proletaryong re~ 
bolusyong pandaigdig. Ang pambansang demokratikong rebolusyon at ang 
rebolusyong sosyalista ay may kaugnayan nguni't may kaibhan din. Ito'y 
dalawang rebolusyon sa di-parehong yugto at may di-parehong kalikasan. 
Nguni't kung nais makamit ang ganap na tagumpay s2 pambansang demokrati- 
kong rebolusyon cy dapat ding maghanda. s5 pagbubunsod ng sandatahang 
pakikipagsukatan ng lakas sa mga inperyalista at mga reaksiyoncr yo. 


Para sa mga bansang api, ang paghawak ng baril ay mayroon ding na- 
pakahalagang katuturdn. Sapul nang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang 
imperyalismo, kolonyalismo at neo-kolonyalismo na pinangungunahan ng Es- 

. tados Unidos ay walang-tigil na nagbubunsod ng mga digmaang pananalakay 
at lalong malimit na gumagamit ng mga paraang tulad ng pakikialam na 
pangmilitar, sandatahang subersiyon at pag-oorganisa ng mga tropang mere — 
senaryo 32 pananalakay upang sugpuin ang mgo bayan at mamamayang nagsi- 
sikap aa pagkakamit ng kasarinlan o nagkamit na ng kasarinlan. Ayon - 
sa di-lubos na estadistika sa nakaraang dalawampu't. limang taon, umabot 
ns oo mahigit na limampung okasyon ang sandatahang pakikialam at sandata-. 
nang pananalakay na pinakana at ibinunsod ng: imperyalismong Amerikano. 
.Tungiol naman ca mga sandatahang subersiyon na pinakana ng. Estados Unidos, 
ito uy lalong hindi mabilang. Kaya kung nois makamit ng lahat ng bansang 
api ong pagpapalaya, ipagtanggol ang kanilang sariling pambansang kasa- 
rinlan at soberaniya ng estado, at mabisang bakahin ang pananalakay ot: 
subersiyon ng imperyalismo at mga alipuris nito ay dapat silang magkaroon 
ng anti-imperyolistang sandatahang. Lakas na hawak nila at maghanda sa 
anumang sandali so paggamit ng rebolusyonaryong digmaan upang labanan ang. 
digmaang pananalakay. Së 46 Be = Se = 


Ang E pahaba ggol ng mga mamamayan ng. Biyetnam, Laos at 
Kanbodya: laban sa pananalakay ng Estados Unidos at: upang iligtas ang- 
bayan ay nagbigay na ng maningning na halimbawa sa mga bansa at mamara- 
yang api ng buong daigdig. Ang pakikitunggali ng mga mamamayan ng mara- 
ming iba pang bayan at purok sa Asya, Aprika at Amerika Latina laban- 
sa pananalakay at subersiyon ay nagbigay din ng mahalagang karanasan.” 
Sa kanyang solemnang pahayag, "Mga Mamamayan ng Buong Daigdig, Magkaisa. 
at Gapiin ang mga Hananalakay na Amerikano at Lahat ng Alipuris Nila", 
-ay- tinukoy- ng Tagapangulong Mao na: "Magagapi ng isang mahinang bayan 
ang isang makapangyarihang bayan, magagapi ng isang maliit na bayan ang 
isang malaking bayan. Kapag mangangahas na bumangon at makitunggali, 
mangangahas na humawak ng mga sandata at hahawakan ang kapalaran ng ka=. 
nilang bayan ay tiyak na magagapi ng mga mamamayan nig maliit na bayan 
ang pananalakay ng malaking bayan. Ito ay isang batas ng kasaysayan." 


Tulad ng sinabi ni Kasainang Lin Piao: . ‘Ang digmaang bayan ay 
siyang pinakancbisang agimat sa paglaban sa imperyalismong Amerikano at 
mga alipuris nito. Ang proletaryado at mga mamamayan at bansang api ng 
buong daigdig ay hahawak ng mga sandata ot matututong makidigma kung 
hindi pa nila nagawa ito sa nakaraan. Ang imperyalismong Amerikano at 
lahat ng alipuris nito ay matutupok sa wakas sa maalab na apoy ng dig- 
maang bayan na sila na rin ang nagsindi." 


3. Ang Rebolusyon Ay Usapin ng Milyun-milyong Mamamayan. 


Isinaad sa atin ng karanesang pangkasaysayan ng Komuna ng Paris na 
kung nais makamit ang tagumpay ng. proletaryong rebolusyon at ng diktadura 
ng proletaryado ay dapat umasa sa rebolusyonaryong kasiglahan ng milyun- 
milyong mamanayan at lubos na patingkarin ang dakilang lakas ng masa ng 
mga mamanayan sa paglikha ng kasaysayan. Sabi ni Lenin: "Kung walang 
rebolusyonaryong kilos ng milyun-ailyong mnamamayang may kamalayan, kung 
walang umaalinpuyong kagitingan ng masa at kung walang makayanig-daigdig 

“na determinasyon at kakayahan na tulad ng sinabi ni Marx nmg banggitin 
niya ang ipinakita ng mga manggagawa ng Paris sa panahon ng Komuna, ay 
imposibleng mapawi ang sistema ng awtokrasya." 


: Si Marx, ang dakilang guro ng proletaryado, ay nagbigay ng mataas 
na pagpapahalaga sa rebolusyonaryong inisyatiba ng masa ng mga mamamayan 
at gumawa ng isang maningning na halimbawa para sa atin tungkol sa tug- 
pak no pakikitungo sa rebolusyonaryong kilusang pangmasa. Noong tag- 
lagas ng 1870, bago itayo ang Komuna ng Paris ay tinukoy ni Marx na hindi 
pa hinog ang mga kondisyon ng pagbabangon ng mga manggagawa ng Pransiya. 
Nguni't nang magbunsod ng pagbabangon ang proletaryado ng Paris sa pana- 
magitan ng abot-langit na rebolusyonaryong: kagitingan noong Marso 1371, 
si Harx na nagturing sa sarili bilang isang kalahok ay agad at matatag na. 
kumatig at tumulong sa proletaryong. rebolusyong ito. Kahit na nakita ni 
Marx ang mga kamaliang ginawa ng Komuna at nakini-kinita ang pagkabigo 
nito, itinuring pa rin niya ang rebolusyong ito bilang pinakamaluwalha- 
ting nagawa ng uring manggagawa ng Pransiya sapagka't sa kilusang ito 
ay nakita niya ang karanasang pangkasaysayan na may “napakahalagang katu- 
turan, nakita ang tiyak na pag-unlad ng proletaryong rebolusyon ng buong 
daigdig at nakita ang tunay na hakbang na higit na mahalaga kaysa ilan- 
daang uring plataporma at argumento. 


Sa kanyang lihan kay Le Kugelmann nang panahong iyon ay buong- 
siglang punupuring sinabi ni Marx: "Arg mga Parisyanong ito ay may ga- 
yong pleksibilidad, gayong itisyatibang pangkasaysayan at gayong diwa ng 
pagpapakasakit sa sarili. Hindi pa nagkaroon sa kasaysayan ng ganitong 
halimbawa ng magiting na pakikibaka." Ipinalagay ni Lenin na ang liham 
na ito ni Marx ay nagpapakita ng napakalaking kaibhan sa pagitan ng mga 
proletaryong rebolusyonaryo at ng mga oportunista. Nanawagan siya sa 
bawa't manggagawa sa Rusya na marunong bumasa at sumulat na ituring na 
isang kawikaan ang liham na ito. 


Saiilihgat sa mga Marxista, ang lahat ng oportunista at rebisyonista, 
bago o luma man, ay pawang tumututol sa proletaryong rebolusyon at sa` 
diktadura ng proletaryado. Kaya walang-salang lubhang katatakutan at 
kamumuhian nila ang masa ng mga BEEN mumurahin at 


sasabotahchin ang rebolusyonaryong kilusang pangmasa.. Nang mabigo ang 
sandatahang pagbabangon ng Rusya noong Disyembre 1905 ay tumayo si. Plek- 
hanov sa isang tabi at Sinisi niya ang masa sa pagsasabing hindi na sana 
kailangang humawak ng mga sandata. Galit na pinuna ni Lenin ang aristo- 
kratang aktitud na ito ni Plekhanov sa rebolusyonaryong kilusang pang- 
masa, mariing binatikos niya bilang isang notoryong taksil sa Marxismo 

ng Rusya. Tinukoy ni Lenin na kung walang pangkalahatang pag-iinsayo' 
noong 1905 ay imposibleng magtagumpay ang rebolusyon ng Oktubre noong 1917, | 


b Nang mariing batikusin ang mga balighong matuwid ng deretsistang 
anti-Partidong pangkat ni Peng Teh-huai sa paninirang puri at pagtutol 

sa rebolusyonaryong kilusang pangmasa ay mahayap na tinukoy ng aming da- 
kilang guro Tagapangulong Mao noong 1959 sa mga taksil na ito na tumutu- 
tol sa Marxismo na, "Mangyari lamang na tingnan ninyo kung paanong nag- 
komentaryo sina Harx at Lenin tungkol sa Komuna ng Paris at paanong nage 
konentaryo na naman si Lenin tungkol sa rebolusyon ng Rusya. Nakita ba 
ninyo kung paanong pinuna ni Lenin ang taksil na si Plekhanov at pinuna 
ang siga kaginoohang burges at mga alipuris nila: ang mga baboy at aso 

ng naghihingalong burgesiya at ng mga demokratang petiburges na bumubun- 
tot sa kanila? Kung hindi ninyo nakita mangyari lamang na tingnan ninyo, 
puwede ba?" Ang Tagapangulong Mao ay nagbigay ng malalim na edukasyon sa 
ating buong Partido sa pamamagitan ng karanasang pangkasaysayang ito nt 
hiniling sa ating mga kasapi ng Partido at mga kadre na ituring sina Marx 
at Lenin bilang kanilang mga halinbawa at tumpak na pakitunguhan ang 
rebolusyonaryong kilusang pangmasa. 


Ang pangunahing tunguhin so daigdig ngayon ay ang rebolusyon. Ang 
galit na sigow ng mga mamamayan ng iba't ibang bayan na ibagsak ang mga 
mananalakay na Amerikano at lahat ng alipuris nila ay yumanig sa buong 
daigdig. Ang mga estratehikong likuran ng imperyalismo ay naging unang" 
prente ng pakikitunggaling anti-imperyalista. Ang matagumpay na pag- 
unlaa ng digmaang pagtatanggol ng mga mamamayan ng tatlong bayan ng Indo- 
Tsina laban sa pananalakay ng Bstados Unidos at upang iligtas ang bayan 
ay tumulak sa bagong kasukdulan ng pakikitunggali laban sa Estados Unidos 
sa saklaw ng daigdig. 


Ang pakikitunggali laban sa despotismo ng dalawang bayang sukdulan 


nang lakas ay lalong lumalakas. Mabilis at malakas na umuunlad na tulad 

ng lumalagablab na apoy ang kilusan para sa pambansang pagpapalaya sa 

Asya at Aprika. Ang pakikitunggali ng mga mamamayan ng Korea, Hepon at 
KR ng tba pang bayan sa Asya laban on pagpapabuhay ng mga reaksiyénaryong 

Amerikano at Hapones sa militarismo ng Hapon 2, sumisidhi araw-araw. 

Ang i mamamayang Palestina at iba pang Mamamayang Arabe ay patuloy na 


suauuuiong sa xanilong pakikibaka laban samga mananalakay na Amerikano 
at israeli. Sa Hilagang Amerika, “uropa at Oceania ay sumiklab ang re- 
bolusyonaryong kilusang pangmasa sa saklaw na walang katulad sa nakaraan. 
Ang mga manggagawa, estudyante, mamamayang Itim at iba pang pambansang 
minorya ng Estados Unidos ay nanumulat araw-araw at nagbunsod sila ng re- 
bolusyonaryong sigwa sa paglaban sa reaksiyonaryong po ghahari at pataka- 
rang pananalakay ng pamahalaan ni Nixon. Sa Amerika Latina, bakuran ng 
imperyalismong Amerikano, ang nagngangalit na apoy ng paglaban sa Estados 
Unidos na kamkim ng mga maanayan sa mahabang panahon cy sumiklab na at 
gumitaw ang isang bagong kalagayan ng magkasanib na pakikitunggali upang 
ipagtanggol ang aga pambansang kapakanan at soberaniya ng estado. Ang 
uga rebolusyonaryong pakikitunggali ng mga mamamayan ng ilang bayan sa 
Silangang Europa laban sa sosyal-imperyalismo ay masiglang umuunlad. 
Sa mga purok na laging medyo tahimik ay dumagundong na rin ang kulog en 
tagsibol ng rebolusyon. a 


fng lahat ng pakikitunggaling ito ay nagtutugunan at nagpapasigla 
sa isa't isa at bumuo ng isang dambuhalang agos ng makapangyarihang rebos 
lusyonaryong kilusan ng mga mamatayan ng daigdig. Sa harap ng kascluku- 
yang dakilang rebolusyonaryong kilusang ito, ang lahat ng rebolusyonar- 
yong partido at rebolusyonaryo ay dapat mamili: “lumakad sa 
unahan nila at pamunuan sila, magpahuli sa kanila habaig nagkukukumpas at 
puna nang puna o.humarang sa kanilang landas at labanan sila". Ang mga- 
tunay na Marxista-Leninistang partido at ang lahat ng rebolusyonaryo ay 

a oe h eee = 


“sasabotahchin ang rebolusyonaryong kilusang pangmasa. Nang mabigo ang SG 
sandatahang pagbabangon ng Rusya noong Disyembre 1905 ay tumayo ei Plek= 
hanov sa isang tabi at sinisi niya ang masa sa pagsasabing hindi na- Sang 
kailangang humawak ng mga. sandata. Galit na pinuna ni Lenin ang aristo- 
kratang aktitud na ito ni Plekhanov sa rebolusyonaryong kilusang pang- 
masa, Mariing binatikos niya bilang isang notoryong taksil sa Marxismo 
_ng Rusya. Tinukoy ni Lenin na kung walang: pangkalahatang pag-iinsayo — 


ki noong 1905 ay 5mposibleng magtagumpay ang rebolusyon ng Oktubre oong 1917. 


D 


Nang mariing batikusin ang mga balighong matuwid ng deretsistang 
anti-Partidong pangkat ni Peng Teh-huai sa paninirang. puri at pagtutol 
“Sa rebolusyonaryong kilusang pangmasa ay mahayap na. tinukoy ng aming da=- 
kilang guro Tagapangulong Mao noong 1959 sa mga taksil na ito na-tumutue 
tol sa Marxismo na, "Mangyari lamang na tingnan ninyo kung paanong nag-. 
komentaryo sina Harx at Lenin tungkol sa Komuna ng Paris at paanong nage 
konentaryo na naman si Lenin tungkol sa rebolusyon ng Rusya. “Nakita ba 
ninyo kung paanong pinuna ni Lenin ang taksil na si Plekhanov at pinuna 
ang mga kaginoohang burges at mga alipuris nila: ang mga baboy at aso 
ng naghihingalong burgesiya at ng mga demokratang petiburges na bumubun- 
tot sa kanila? Kung hindi ninyo nakita mangyari lamang na tingnan ninyo, 
puwede ba?" Ang Tagapangulong Mao ay nagbigay ng malalim na edukasyon sa 
ating.buong Partido sa pamamagita: ng karanasang pangkasaysayang ito at 
hiniling sa ating mga kasapi ng Partido at mga kadre na ituring sina Harx 
at Lenin bilang kanilang mga halimbawa at tumpak na pakitunguhan ang 
rebolusyonaryong kilusang pangmasa. 


Ang pangunahing tungahin sa daigdig ngayon ay ang rebolusyon. Ang 
galit na sigaw ng mga mamamayan ng iba't ibang bayan na ibagsak ang mga 
mananalakay na Amerikano at lahat ng alipuris nila ay yumanig sa buong 
daigaig. Ang, aga estratehikong likuran ng imperyalismo ay naging wnang ` 
prente ng pakikitunggaling anti-imperyalista. Ang matagumpay na page 
unlad ng digmaang pagtatanggol ng mga mamamayan ng tatlong bayan ng Indo- 

sina laban sa pananalakay ng Bstados Unidos at upang iligtas ang bayan 
ay tunulak sa bagong kasukdulan ng pakiki tunggali laban sa Estados Unidos 
sa saklaw ng daigdig: . 


Ang pakiki tungg ali laban sa despotismo ng dalawang bayang sukdulan 
nang lakas ay lalong lumalakas. Mabilis at malakas na umuunlad na tulad 
ng lumalagablab na apoy ang kilusan para sa pambansang pagpapalaya sa 
Asya at Aprika. Ang pakikitunggali ng mga mamamayan ng Korea, Hepon at 
ng iba pang bayan sa Asya laban sa pagpapabuhay ng mga reoksiyonaryong 
babasain at Hapones sa militarismo ng Hapon ay sumisidhi araw-araw. 

Ang mga mamamayang Palestino at iba pang namamayang Arabe ay patuloy na 
PALA aa kanilang pakikibaka-ir iban samga mananalakay na Amerikano 
at israeli. Sa Hilagang Anerika, ~uropn at Oceania ay sumiklab ang re- 
bolusyonaryong kilusang pangmasa sa-saklaw na walang katulad sa nakaraon. 
Ang nga manggagawa, estudyante, mamamayang Itim at iba pang pambansang 
minorya ng Estados Unidos ay nanumulat araw-araw at nagbunsod sila ng re- 
bolusyonaryong sigwa sa paglaban sa reaksiyonaryong pe ghahari at pataka- 
rang pananalakay ñg pamahalaan ni Nixon. Sa Amerika Latina, bakuran ng 
imperyalismong Amerikano, ang nagngangalit na apoy ng paglaban sa Estados 
Unidos na kimkin ng mga mna anayan sa mahabang panahon zy sumiklab na at 
gunitay ang isang bagong kalagayan ng magkasanib na pakikitunggali nla 
ipagtanggol ang ag: pambansang kapakanan at soberaniya ng estado. Ang. 
tiga rebolusyonaryong pakikitunggali ng mga mamamayan ne ilang bayan sa 
Silangang Europa laban sa sosyal-imperyalismo ay masiglang umuunlad, 

Sa mga purok na laging medyo tahimik ay dumagundong na rin ang kulog Ga. 
tagsibol ng. rcbolusyon. 


D 


Ang lahat ng E ito ay nagtutugunan at iakpbpisigla = 
sa isa't isa st bumuo ng isang dambuhalang agos ng wakapangyarihang rebo- 
lusyonaryong kilusan ng mga mamatayan ng daigdig. Sa harap ng: kascluku- 
yang dakilang rebolusyonaryong kilusang ito, Pg lahat ng EE 
yong partido at rebolusyonaryo ay dapat amili :- lumakad. : 
unahan nila at pamuhuan sila, migpahuli sa kanila haba. g nagkukukunjas a 
pana nang puna o: humarang sa kanilang landas at labanan sila". Ang aga 


songy na Marxista-Leninistang VE at ang lahat ng rebolusyonaryo ay 
AQ a 


dapat a E kuaatig sa rebolusyobaryonk kilos ag aosa nga 


matatag na lumakad sa unahan ng kitusang. pangaasa at ponunmuan | 
pagsulong. ol 
dapat #sunalunga- sa sigwa at humarap sa daigdig, sa makap: = 
sigwa ng tunggaliang pangmasa at dakilang, daigdig ag tunggaliang pe 


- hong kapalaran, “anpogpakuababaig - matuto , “6a nasa, malugod na naging es 
tudyante | ng Basa, maging mahusay sa Seeche sa rebolusyonaryong. inis- 
Lee ng masa at humango ng katalinuhan at tka buhat sa “ua 


SCT prolstexyong partido. ay napapanady. ct iaai hasang 
sa gitna: ng makapangyarihang sigwa ng kilusang pangmasa. — Sa D 
lamang ng praktika ng tunggalian ng mga uri ng malawak na masa saka naiba- - 
balangkas, mapauunlad at masusubok at maisasagawa ang isang: tumpak na 
plataporma at linya. Ang: pangunahing agos ng rebolusyonaryong. kilusang 
pangmasa ay laging mabuti at laging naaangkop sa pag-unlad ng lipunan. 
Sa gitna ng kilusang pangmasa ay magkakaroon: ng impluwensiya ng iba't 
ibang uring tunguhing ideolohikal, gigitaw ang iba't ibang paksiyon atlas 
lahukan ng iba't ibang uring tao. Ito ay natural lamang. Walang anumang" 
bagay sa daigdig ang ganap na dalisay: -Sa pamamagitan - ng praktika ng pa- 
kikitunggali at ng paulit-ulit na-paghahambing ay makikilala sa wakas :ng: 
malawak na masa kung ano. ang tumpak at kung ano ang mali. | ‘Itatakwil nila 
sa wakas ang rebisyonismo at ang lahat ng maling bagay at tatanggapin at 
“uunawain nang lubos ang is NEJOUPEJORE. Ratosohanan’ NG Harxismo-Leninisno. 


Ang proletaryong EE ay ‘dapat tumungo sa "hanay ng masa at guma- 
wa ng matagal, mahirap at matiyagang gawain upang valang-humpay' na pata- 
asin ang kamalayang panpulitika ng masa at patnubayan ang kilusang pang- 
masa sa pagsulong sa tumpak na landas, Ang suliraning may pangunang . 

--kahalagahan sa rebolusyon ay kilanlin ang mga kaibigan sa mga kaaway, ` 
nakipagkaisa sa mga tunay: na kaibigan at labanan ang neg tunay na kaaway 


Hinihiling ng pag-unlad ng Pekolakyona Yoon kilusang pangmas na 
walang-tigil na palakasin ang panloob na pagkakaisa ng mga reboly6yonar- 
" yong lakas at durugin ang mga pakana ng pagwatak-watak at ‘pagsabotahe ng 
mga imperyalista, rebisyonista at reaksiyonaryo.. Ang mga mamanayan, ang 
mga manggagawa, magsasaka, estudyante at lahat ng taong ayaw paapi sa - 
‘imperyalismo, na bumubuo ng mahigit sa 90 pórsiyento ng populasyon. ay la- 
ging nais magrebolusyon.. Upang magapi ang imperyalismong. Amerikano at 
lahat ng alipuris nito ay dapat bumuo ng isang malawak na nagkakaisang 
prente, pag-isahin ang lahat ng lakas na maaaring pag-isahin na’ hindi 
kabilang ang mga kaaway at nagbunsod ng mahirap na pakiki timg di: 


SCH Tinukoy ni Kasamang Mao Tsetung: IS isang saligang prinsipyo ng. 
“Partido Komunista ay tuwirang umasa sa kalawak na masa ng mga rebolus- ee 
yonaryong mamamayan. Sa pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika ay dapat 
umasa sa masa at magbunsod ng kilusang pangmasa. Sa’ pagbubunsod ng rebo- 
lusyong sosyalista at konstruksiyong sosyalista pagkaraang itayo ang dik- 
tadura ng proletaryado ay dapat ding umasa sa masa, mågbunsod ng kilusang 
-pangmasa at igiit ang linyang pangmasa sa lahat ng gawain. Kung tayo ay 
aasa sa mga mamamayan, matatag na maniniwala sa: di-mauubos na 'mapanlikhang 
lakas ng masa ng mga mamamayan at samakatiwid ay magtitiwala at makiki- 
salamuha sa kanila, ‘mapagtatagumpayan natin ang anumang "kahirapan at wae 
lang: Kaaway ang makagagapi sa atin samantalang magagapi natin ang o o 
sinumang ai NG : : 


pagan. ng ega uring may propiyedad, ang u 
age oe eae fo uri ane orem. 


Ang. saligang sanhi ng pégkatiso. ng: Koruna ngi Paris: ay dahil sa eg 

tatakda ng mga kondisyong pangkasaysayan sa "panahong iyon. Ang Marxismo 2 
Cay hindi pa nagkamit ng naghaharing posisyon sa kilusan ng aga manggagawa ` 
Cat wala pang isang proletaryong Pebolusyonaryong partido na ang panapat” 
base na kaisipan nito ay ang Marxismo. Samantalang" 
Proudhonismo na namamayani sa Komuna ng Paris ay impos ibleng EE 
eae sa "proletaryong eee tungo. sa DEE Week 


"Pinatinayan ng ta EE na bukod: sa pagkakaroon 
ng napakainam na rebolusyonaryong kalagayan at rebolusyonaryong kasigla- 
han ng masa ng mga mamamayan ay dapat pang magkaroon ng. matatag na ubod 
ng pamumuno ng proletaryado, alalaong baga'y magkaroon ng isang rebolus- 
yenaryong partidong itinatag ayon sa rebolusyonaryong teorya at rebolus- 
-yonaryong estilo ng Marxismo-Leninismo. Ang ganitong partido lamang ang 
siyang nakapamumuno sa proletaryado at malawak. na nasa ng mga mamamayan 
sa paggapi sa imperyalismo at mga alipuris nito at sa pagkakamit ng 
tagumpay ng Ee 


Taaie rebolusyonaryong kalagayan: ang gumitaw sa maraming bayan sa 
panaiion ng Unang Digmaang Pandaigdig. Nguni't dahil sa ang nakararaming 
partido sa Ikalawang Internasyonal ay bumaba na sa uri sa pagiging mga 

partidong "rebisyonista at sosyal-sobinista kaya ganap na labas na sa 
usapan ang pagpatnubay sa proletaryado sa pag-agaw ng kapangyarihang 
“pampulitika. Sa Rusya lamang, sa ilalim ng pamumuno ng partido Bolshe- 
biko na itinatag ni Lenin, ay nagkamit MG tagumpay ang dakilang rebolus- 
yong sosyalista ng Oktubre. 


Sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at pagkatapos nito, 
ang rebolusyon ay nagtagumpay sa Tsina dahil sa pamumuno ng Partido Kosu- 
sta ng Tsina na ang lider nito ay ang “Pagapangulong Hao; at sa iba 
pang ilang bayan dahil din sa pagkakaroon ng pamumuno ng mga Marxista- 

Lenig istang partido ay SEN, na nagtagunpay ang mga EE na 
nagguciil ng pangmatagalang rebolusyonaryong pakikitunggali. Nguni't sa 
ang oe ay nabigo ang mga rebolusyon dahil sa nangingibabaw ang 


D 
EA 
oportunista at rebisyonistang linya sa loob ng partido. 


Sa kasalukuyan ay gumitaw ang walang-katulad na napakainam na kala- 
an ca rebolusyong PEB Kailangang-kailangan ng obhetibong 
gayan na magkaroon ng mat 


HG Hi 


tatag na poanumino ng isang tunay na Marxista- 
UG partido kaila angang magtatag ng isang proletaryong rebolus- 
na kalan partido ña ganap na hiwalay sa rebisyonistang linya, natatag sa 
oniya, pulitika at organisasyon at may malawak na katangiang pangmasa, 
C noisabaliknt ng isang proletaryong partido ang tungkulin ng panu- . 
sa reholus syon, ang Rang Suliranin ay dapat gawin ang Marxisno- 
3 ee p jesi na kaisipan nito, isanib ang pandaigdigang 
ninismo sa partikular na pagsasagawa ng rebolus- 


Wa 
fa 

p0 kong 
"Cp 


G 
ta 


pa 
béi 
by 


5 
Q 


IS wg 
rili nitong bayan ot balonckasin at pairalin ang isang tumpak na 
aaongkop sa kalagayan ng sariling bayan. : 

b i D s 
Sa ilalin ug isang tumpak na linya, ang isang uahinang lakas ay 
at lalaki, ang mga walang sandatahang lakas ay mnakapagtatatag ng 
sandatahang lakas at ang aga walang kapangyarihang panpulitika ay. nagka- 
uit ng kapangyarihang paupulitika. Sa ilalin ng isang maling linya, 
alates AA ay sagdaranas ng nga balakid ot nawawala rin ang nga 
ngang natamo na. 


ww 
p 


D 
fi CA 


TR 


; BEE EEN ay pa SE Julit na Cine koy "er Kaes 

o Tsetung: "Sa sandaling naisanid ang pandaigdigang katotohanan: Ng: 
Marxisno-Leninismo sa partikular na pagsasagawa ng rcbolusyon ng Tsina ay 
ganap-na Hajbabaga ang anyo ng rebolusyon ng Tsina. Nahigpit na iugnay 
ang teorya ng Harxisno-Leniniszo sa pagsasagawa ng rebolusyon ng (Tsina, 

ito ay: ai-nagbabagong- sinulaing pang-ideolohiya ng ating Partido," Sa 
kanyang mahalagang inskripsiyon sa mga Kuibigang Hanggagawang Hapones ay 
ivindliwanag'pa ni Kasamang Mao" Tsetung ang saligang prinsipyong ito at 
tinukoy na “Ang rebolusyon De Papon ay: walang-alinlangang nagtatagumpay SS 
kung mataimtin-na isasanib ang katotohanang. pandaigdig ng Markiano benin- 
isno sa partikular na Pe el cael, ng g rebolusyon ng Hapon"... 


sh 2a 


oh o> Sa pag-alinsunod sa "nga saligang prinsipyo ng HarxismpeLeniniebo 
ay dapat ganitin ng- proictaryon= partido ang paninindigan, nga palagay 
at nga paraan. ng Marxisno-Leninisno sa. paggawa ng malalim na pagsisiya- pa 
sat at pag-aaral sa` 1 
a pagsusuri sa kasaluk cuyang kalagayan, Sg 
EE ng. sariling baran at lutasin nang nagsasarili ang nga sulira- 
nin ukol sa tcorya at praktika ng rebolusyon ng: sariling bayan. Dapat.. 
“natuto sa karanasang pandaigdig. nguni't hindi. naaaring kopyahin sa para- 
ang mekanikal kundi dapat lumikka ng sariling karanasan sa pakikipagsanib 
6a praktika ng sariling bayan. Sa ganitong paraan. lanang naaaring pet- 
nubayan ang rebolusyon tungo sa tagumpay at gumawa a a a ambag" para 
sa usapin ng EES rebolusyong E EE SE 


` Kung nais iait -ng-: proletaryong partido: ang. pagsasanib ng teorya Na 
Cat praktika ay. dapat mahigpit na makipag-ugnayan Sa nasa,- ‘tunungo 5a 

. hanay ng gasa at isagawa ang paraan ng panununo na 'nula sa nasa tungo 

“Ba masa" upang “ang tumpak na linya at mga” prinsipyo. ng Partido ay napu-. |- 
pulot ng masa, Kasabay nito ay Kailangang maging. mahusay sa paglalagon S 

“ng karanasan at mga aral, gunawa ng panununa at pagpuna sa sarili, igiit. 
ang tunpak at iwasto ang maliyalang-alang. So: kapakanan” ng-mga 'mananay CTF 
at hunango ng mga batas ng pag-unlad buhat ` ‘Sa pagsasagawa ng. pakikitungo 
abaka ag pagkatapos ay patnubayan- ang: EE EE i 


Tinukoy ni Dee ER Tsotung na "Ang pageagaiungatan at tungga- 
lian ng mga di-parehong. kaisipar ay. ‘laging nagaganap sa loob .ng Partido. 
“Ito ay isang repleksiyon, sa loob ng Partido ng nga. kontradiksiyon sa” 8 
.pagitan ng aga uri at sa pagitan ng bago at luna sa lipunan," Kung ' nais 
igarantiya ng proletaryong partido. ang. katunpakan. ng linyang pampulitika 
at katatagan-sa organisasyon hito ay dapat #aglunsadito ng di-mapagkakasun- 
dong: pakikitunggali laban sa lahat ng oportunismo. at-robisyonisno, at 
daban sa. oeh Kee at NG lahat. ng uring. na agsasanantala,. 


ARA tung gealian sa pagitan ng. Harxismo-Leniniste: pos EEN at 
ang: tunggalian sa pagitan ng dalawang linya sa pandaigdigang, kilusang 
konunista ay pangmatagalan. Sa nakalipas na” "Mahigit pa sampung taon, 
ang Partido Konunista:ng Tsina, ang Partido ng Paggawa ng Albanya. at ang 
"nga tunay na Marxista-Leninista ng buong daigdig- ay sana-sacdcng ` nagbunsod - 
ng natatag na pakikitungg galing pang-idcolohiya, panteorya at pampulitika 
‘Laban sa makabagong rebisyonisno na ang sentro nito ay ang. rebisyonis- 
nong Sobyet at nagkosit ng dakilang tagumpay. “Nguni!t hindi pa tapos 
ang tunggalian. Upang walang-tigil ra pasulungin ang prolctaryong rebo= | 
‘Lusyong pandaigdig, ang isang nahalagang tungkulin ng mga Harxistae . . 
Leninistang partido at aga rebolusyonaryong nananayan ng iba't ibang 
bayan ay patuloy na punahin ang nakabagong rebisyonisno - na ang sentro 
nito ay ang rebi SE EE Sobyet at ibunsod. ang pakiki tunggaling ito 
"hanggang wakas, ma . : 


— 


À Ang- Lapolohiya ng parece NA? ng eee ng. uring” na .gsasanantala ny 
“nasa ‘naghaharing katayuan. sa lipunan 5a mahabang. panahon. Kahit naga... 
SE maunlad na bayang kapitalista o sa nga bayang di-maunlad : sa kabuhayan, 
kahit na nasa legal o ilegal na katayurn ang. partido konunista, at kahit - 
-ty bogo maagaw Ng” ` proletaryade” ang. "kapangyarihang Hanapin 
litika o pagkatapos na itayo ang diktadura ng proletaryado 'ay laging Ce 
 vbos-Lokog na tinatangka ag burgesiya na hibuin,, pasamain at tunawin ang ` 
partido konunista sa ideolohiya sx pananagitan ng iba't ibang porna at - 
paraan, Kung hindi nagbubunsod ng natatag na pakikitunggali laban sa _ 
pagsalakay ng ideolohi yang burges ay hindi napananatili © ng proletaryong . 
bag tido ang kasarinlan nito sa ideclohiya,. pulitika at” organisasyon, - at 
nagiging buntot ng- burgesiya at partido nito.. Kung Gagamitin ang Harxisno- 
-Leninisuo bilang sandata sa panumuna at igigiit ang tunggalian. ng DEA uri 
“Sa Iarangan ng 34colohiya upang gapiin ang rceaksiyonaryong. pananaw-6at— 
-daigdig ng burgesiya sa panamagitan. ng proletaryong pananaw sa daigdig, 
"saka lasang mapatitingkad- ang lakas sa pakikibaka ng proletaryong partido 
. at: makakanit: ang Saguapoy. ng Lee Ee at ng. diktadura: Dë 
EE EEN EE d Se EE E 


_ Se Ang or a Maktaba ng Robisyonista Ay nga T aksil sa nga Rebolus usyo ronaryong 
Na a "Bäss n NG onuna © ng Paris. BEE 
Sa ganda iad aetna ma sinauni ta ng prolbkaryada: E ‘aga rebolus- 


_yonaryong nanamayan ng buong daigdig anz sentonaryo-ng Komuna. ng Paris ay ` 
"ginayakan ng taksil na pangkat ng mga" rebisyonistang Sobyct ang. kanilang 


-sariti at unakyat pa entablado at -ipinangalandakan na Sila raw ay satapat 
"sa mga sinulain ng Komuna-ng Paris. -Ginayakan nila ang kanilang sarili SET 
“bilang naga tagapagpatuloy ng Konuna ng ‘Paris. Ito ay talagang sukdulan... - 

na ng ‘Kavalang-hiyaan,. Anorig karapatan. riayroon. ang. nga .taksil na ro- 
bisyonistang Sobyet upang aagpalita tungkol 5a Komuna, ng, Paris? 


De ina kaya ngang nga. taksil. naito ang: siyang umagaw. Ba MAGrake. ng par 
tido at cstado ng. Unyong ` Sobyet! Dahil: dito. ay hagbago.ang. kulay- ng ot 
estadong Sobyet na itinatag: ni-benin at iginagtanggol ni Stalin, Ang -` 
diktadura ng "proletaryado: ay ginawa ninyong diktadura ng ‘burgésiya at 
_pinaircl ning sng Sosyal-inperyalisno, at: sosyal-pasisno! | Ito ay isang ` 
EE pagtataksil 5a aga #ebolusyonarfong Sinulain ng. Konuna ng. 


Parisi S WEE A e l ET E E dea Achs, 


. “Silang. That dula kay - Rarushchoy hanggang kay RE ay hagtatig~ 
kang gurtanit- Se karatulang! ‘estado’ ng buong sambayanart upang: takpan ang 
Kanilang. diktadura ng burgesiya. Sa nakaraan ay sinabi ni. Khrushchov na. 
“ang Unyong Sobyet ay naging isang'bstado na” “ng Vuong- ‘eanbayanan!,: Sa ka- . 

salukuyan ay sinabi na nanan pi Brezhnev ‘at. ng nga katulad ` niya na ang. 
kanilang ` bayan aý isang ‘sosyalistong sobyct na estado ng buong scnbayanar’ 

“at ang kanilang pinairal a eege: Sree. Ito ay EES hed 
~ kasinungelingon! d Ka Re 


ET 


nig sabyct. ay. isang. E EE ng proletaryado ge Rusya, isang 
paghapakita na ang. nga anak-pawis zy naging panginoon ng kanilang sari= 
S hing tahanan, at isang- kapuri-piring taguri... Nguni't gaya ng taguring 
partido komunistaj- ang taguring sobyct ay nacaring gamitin ng nga Bolsc--. 
| bik: at: nagari ring gamitin ng nga. Mensebiks | ito. ay. maaaring ganitin ng 
? aga. 'Harxista-Leninista- at maaari ring ganitin ng nga rebisyonista.’ Ang. Ng 
S napagpasiya oy hindi sa taguri Kuna | 3a csensiya: hindi SO. -porna kundi 

sa nilalanaon. ac : Pag ge Geis ; 

J oh Sa Unyong Sabit. ngay jon ay hindi ` na agbago ang Ee Sobyet at 
"hingi rin nagbago ang taguri ng estado nguni’ t ganap na nagbago na ang 
nakauring nilalanan nito. Ang estadong Sobyet” na ang Liderato Rite ay | 
inagaw na ng taksil na pangkat ng aga rebisyonistang Sobyet: ay ‘hindi DE 
_isang Kasangkapan ng proletaryado sa paninugpo sa. burgesiya kundi naging 
.isa nang kas asangkapan ng aanuobalik nang burgesiya sa panunugpo sa prole- 
otaryado. » Ang Unyong Sobyet ay ginaya na ng mga taksil na rebisyonistang 
Së bilang. paraiso ng sandakot na. oagong-tipong | burukratang TONOpol= - 
TONE, E at bilangguan ng. nilyun-nilyong :andkrpawie, 


Ito ang buong. nilalaman ng kanilang umano’ EI Ngasyalistang sobyct ` 
"na estado. ng buong sanbayanan” at "demokrasyang sobyct", < Ito ay talae. 
Gang hindi umano'y ang estado ng buong emibayanan, ‘ay siyang. tuwirang 
karugtong ng estado ng diktadura ag proletaryado kundi. ang dinya ni 
` Brezhnev ` ay siyang tuwirang- karugtong: ug: linya, ni: :Khrushchov, Ito ang - 
-esensiya : cung bakit ayaw bitiwan ngayon ni” Brezhnev at H nga katulad 
- niya ang. islogang, “estado ag i buong. sanbayanan"!, SE S 


isa ‘pang pinagpisang pagpapakita ng pagtataksil ng taksil na pangkat ng 
nga rebisyonistang Sobyet sa aga rebolusyonaryong simulain ng Komuna ng. 
“Paris. Ipinaghihiyawan. ni Brezhnev at ng nga katulad niya na sa bawa't 

- yucto ng.pakikitunggali ay dapat paliitin ng pen lidor.ng 7 proictaryado ` ` 
.ang karahasan hanggang sa. pinakanababang antas- at gumanit ng mga lalong 
mahinahong porna. ng, paninilit at. ipinagsasabi nilang" ang: sandatahan; pa-- 
kikitunggali at ang di gnaang Sibil ay nagiging dahilan ng malakihang - 

" #akripisyo at pagdurusa ng nasa ng mga nanamayan at uagiging dahilan ng . 

Bee naga- proguktibong Tokas at. GE ka sga eg na 


S e = 


i i Ter ass E AYE SE SSC Sc ... ag E 


ee “Usang. pagkasi | Ng apa Sat auer, para, sa. kanilang -balighong'r natuwid- 
mn, Ol sa nepayapang pagdaraan ny binaluktot. pa ng nga taksil na ito 
ang kasaya sayan nang. ayon 5a kanilang kagustuhan. at ipinanaraling- ang. o 
Koauna—iig Paris sa sioula ay isang” rebolusyong halos walang anunang page 
_ danak ng - ‘dug i. Sarsistla hanggang Wakas- ang. “pebdlusyon ng} 
Paris. ay isnag buhay-at-kanatdyang labanan -sa-pagi an ‘ng prolctaryado at 
-burgeniys st ioaz dee ‘ng karahakan ca Soe es ng ee dg SES, ` 
‘Kontrusrebolus SyOne. 7 
i : $3 wala pang tin na. buwan “pako “simulan ang pagbabangon - ng Komuną , 

gP: Sty: eng nga masabayan ng. Paris. ay. nagbunsod: ng dalawang sandatahang 
Bagabag on at kapuwa sadugonr- sinugpo. ng nga reaksiyonaryo; at sa: aga 
labanan p2 katan 305 NG pagbabangon ng Konuna ng Paris ay-nayroon na nanang 
Laag libong nanggagata- at anck-pawis ang nagbuwis ng kanilang buhay. 

EE Ta. EE SE ising rebolusyong halos. 
AN Å Tinukoy ni Kor: "Ang: Paris 
? to. ay palagiang. ipa gbubunying. 
At Baka mg’ isang, bagong lipunan.” Ang mga 

Dä ut . 82 dakilang" puso ng uring nanggagawa. ° 
"aa sla ing: gito- oy ipinako na'ng. kasaysayan BÈ et 
SE 'hiyan, at anumang pagdarasal - ng nga pari- nila ay. Ke 
"hindi rin fae stata Sa kanila.”. Sa: kasalukuyan ay. hayagang lupan- 
tod SC baksii 2na pangkat ng nga. rebisyonistang, Sobyct at gumaganap ng 
papet bilang wigs. daring, nagdaracal” gara sa nga berdugo. Ito'y: CR 
DER nc 3 “sulto S2 nga. martir MG: Koriunà ng Paripe o Ta ; Lata 
sig na irc 5isyonistang Sobyet. ECH _gunagawa ng. tanay ag” 
rang: tuwid ang kontra-rebolusyonaryong kdrahasan at 
urira nito” ang’ rebolusyonaryong karahasan... Sa ilalin 
sri ng Nag na at ng nga. reaksiyonaryo,. ang nga. 

i olang-katapusang. paghihirap, at: nananatay sa 

st araw, bava't. oras at bawa't" Sandali. Ang ag ' 
.ng marahas na rebolusyon upang tapusin aya. 
o, at nang sa gayo'y makahulagpos ang. aga 
pin 2t 7 pagsa samantala,” Gë 


SC nga aange 
maningning. 
EE Ee 


LG 
a03 ng W 


ua Ee stang Sobyet. ay: ENEE ng: 
Ngan cbolusyonaryong. sandatahang lakas at sa. 
E: wa th i G: unano'y pagdurusa ng nga manana ` 
“sa DEE pagtasira ng prosuktiborr’ dakas at kung 


ured sa lLohikong ite ng nga taksil na rebisyonis- 
hinai ba nan gangahulugan ng pagsasabing ang pang-aapi. 
iaperyalisae at uga Seine igi dare ated nga namagayan cy ` 
Cobiwiron sanantalano ang paghawak ng nga rebolusyonar- . 
SE sandata ay Ee lunaban ay naging isang. 
anant les EE PN PG asia Ai alt E 


3) 

i 
Ret 

H 

H 
Cc 

[a 

f 

Fs 


"isyoni5tang EE na ang. revolusyonaryong 
anasayan ng iba't-ibang bayan hanggang. sa 

ng BEE na pinalalawak - nila nisno ang — 
asan EE sa pinakamataas- na antas. Si 
kevatad niya a na hindi inaalintana ang buhay at. kanae. 
yan nG Unyong. Soebyct ay puspusang nagpapairal ng GER 
kagaiiltang panguilitar, gunugugol NG ga- 
Et gayong karaning. cruplano, kanyon, bapor 
at sandatang. nukleyar. Ginaganit nga nila 

RG Ee Sa pang-aapi sa malawak na. iasa | 
at so pangangalaga sa kolonyal na pag- 

r sa labas ng payan at ubos-lakos na tinatangka. g 
EE sa "lalig ng k anilang. kontrol. Ginaganit 
iko ng karahasan. bilang puhunan sa pokikipagtawaran” 
Cano, Sa pagpapairal nG Ee abs sa paga 
saklaw pr inpluwensiya. EE aie Se ee ; 


any 


VE 


ia’ takedl. na. robisyonistang’ Sobyet. “na. ang nga rebolusyonar- 
d SE gunanit ug unano'y. mga nahinchong porna ng paninilit 
Ee deren ba re. sila KE ay- guanagan it ng aga 


MAE SC 


nasasandat Ha sunfalo at- -pulis pang isugpuin ang nga nenagayan ng iba't 
ibang nasyonalidad sa inyong bayan ito ba'y maituturing aa -nahinahong 
porna? Nagtalaga kayo ng haraning sungalo. sa ilang. bayan sa Silangang 
Europa at sa Republika ng aga. Hamanayan- ng Monggolya upang nahigpit na 
kontrolin ang ofa bayang ito at, nagpadala pa- kayo- ng nga tangke sa pag- 
pasok sa Praga upang: nagpairal ng pananakot na-pangnilitar sa Tsckoslo- 
bakya, ito ba! y naituturing n2 mahinahong - porna? Gumagawakayo ng nga pag- 
papalawak na pangnilitar saan nang dako at gunagawa ng iba't ibang napa- 
nganib na subcrsibong aktibidad sa ibang “bayan, ito ba'y naituturing ding ` 
isang mahinahong, porna? Lubos na ipinakikita: ng. uga kagagawan ng nga 
taksil na rebisyonistang Sobyet na hindi lamang laban sila sa marahas na. 
rebolusyon kundi gunaganit sila ng karahasan- sa paglaban a robolusyone- - 
Sila ay nag-anyong: pahabagin nguni“ It sa katunayan sila'y nga pinakana- ” 
a al na. ¡kaaway nG nga nangg gagawa at. nga :Epbong: E Ee í 


: j š Ze: geg | Gm. F 
Sa- ipon ày. nay is sang - Gobleyondatant pangkat: nicttiyanoto: na ubos= ` 
lakas na-tunututol din sa marahas na rebolusyon, tunututol sa diktadura 


ng SE at. ipinasanarali nito na dapat siyento-porsiyentong tunas ` 
-hak sa parlahentaryong landas. Sa pagpiga sa. kanilang utak ay ipinagsa-. 
sabi nila na ang kahulugan ng katagang "karahasan" sa diksyonaryo ay 
pandarahas" at Walang Kinikilalang batas ‘at ang nga. Bananayan ay. hindi — 
dapat nagbunsod ng ganitong" "rebolusyon. © "Sinabi pa nila na nay nga taong ` 
nasindak sa pariralang ito: "anc diktadura ng prolctaryado" - at ang pag- 
'kakasalin sa pariralang ito ay lubhang di-angkop at’ SE ee me 
#46anG tunay na tumpak no EE sa EE 


2° Ipang ‘neipagtanggol- aig karskasai ng inperyalisnong giereg at ` 
ng nililarishong Hapones at tutulan ` ang pagbangon ng nga gananayan ng . 
“Napon Fe pagrerebolusyor ay -humingi. ng tulong: ang. pangkat. ni iliyanoto sa `- 
uga. diksyonaryo, umasa sa sémantika at guraws ng pagbalusa ng aga kataga.” . 
toy nagpapakita kung hanggang saan na See dae ang pagbaba, s2 uri ng 5. 
idpoiohiya ng nal capaco EE re 


S Bee ni Kasanang Hao. Testang: ps Hakot: eer ay hahalinhan a 
Eoo ng .sosySlisno ang: istena. ug Kapitalisno.- . Ito ay-isang o- 
obhetibong batas na nalaya sa S kalooban" ng tho." Bi Khrushchov, nunero `, 
‘unong kinatawan ng e rebisyonisno, ay" natagal nang itinapon sa - 
basurahan ng kasaysayan. Sina Novotny at Gonulka na bunubuntot - "Sa rebis-: 
yonistang linya ni Khrushchov ay sunud-suhod na ibinagsak din sa kapang“. 
yarihan.. Maadring natiyak na hindi kailannan nagkakaroon ng mabuting” ` 
wakas ang sinudang lunalabag sa nga batas ng kasaysayan, nagtataksil sa 

nga rebolusyonaryong sinuldin ng Konune ng Paris at. magtataksil sa pro f 
lctaryong EE at sa diktadure ng proletaryado. - Ko 


6. EI ang Popp: atte pr Pebolus on sa Tlalin ER Diktadura no Pro- i 
Gs = Agtaryado_ St “Si aping Hagkamit, nG: Lalo’ Pong Malalaking. ge x- 


De ‘Pinatutunayan ng karanasang ‘pang ckasoysayan sapul" noong konúia ng. 
.Paris, lalung-lclo na ng karanasang pangk casaysayan sapul noong Rebolusyon A 
ng Oktubre ha ang pagkakamit ng proictaryado ng kapangyarihang paapulitika , 
ay hindi “wakas ng rebolusyong sosyalista kundi simula ng rebolusyong ees- 
yalista. Kung ibig patatagin ang diitadura ng “proletaryado at pigilin ang 
pagpapanunbalik ng kapitalisso ay dapat’. ibunsod (hanggang. Mokas: e Tebo- . 
EE sosyalista, a . ; ; ae 


_Ang pandaigdig na proletaryong rebolusyonaryong kilusan ay, tunahek 


‘ng Oktubre ang. EE ng kapitalisno: ay tila pansanantalang naging 
isang suliranin kung nabisa pa o hindi ang nga rebolusyonaryong. sinulain - 
.ng Konuna ng Paris; kung mabisa pa o hindi. ang Rebolusyon. ng Oktubre; at 
kung nabisa pa o hindi ang diktadura ng proletaryado. .Ang inperyalisno ` 
at aga rcaksiyonaryo 2y nakalisot Sa sarili sa malaking katuwaan. ` Iniisip | 
"Aila na yayamang naaaring, mapayapang pagbago ang Unyong ‘Sobyet$ hindi ba 
maaaring ibag gsak ang. diktadura ng PANO ng. Tsina sa Parehong, paraan? 


Pa Ngani *t winosaxk: ng aga a putok. ng kanyon ng” “holed Long: Prolctaryony Ros. 
‘polusyong. Pangkultura na . personal na ibinunsad at pinamumunuan ng Tagapa- 
_nguiong. Hao ang kuyartoi- NG SENEROEAYE AN EE NG aaa nakatagong” 


e gla Sa 


- traydor at iskirol na si Liu Shao-chi.- at dinurog. ang ‘pindkanimithing pa- 
"ngarap ng inperyaligno at makabagong. rebisyonisno ha. : panumbalikin 'ang 
z kapitalisto sa Tsina. 8 LE e Se E SES 
Ebene aie fopra oie Nao CHE EE 
at negatibong panig ng karanasang pangkasaysayan ng diktadura NG BF ORC a 
"toryado. Kanyang ninana, ipinagtanggol at pinaunlad ang teorya ng Harx-. 
isno-Leninisno ` tungkol sa prolctaryong rebolusyon at diktadura ng prole=" Na 
taryado. Iniharap ang dakilang tcorya ng pagpar tuloy DE robolusyon . 6a | 
ilalin ng diktadura ng proletaryado at-nilutas sa teorya at praktika ang ` 
pinakanahalagang suliranin ng ating panahon, ang. suliranin. ng pagpapata~ 
‘tag sa diktadura ng proletaryado Li pagpigil sa pagpapanumbalik ng kapi-. 
talisno. Sa gayon ay gumawa siya ng dakilang bagong: ambag sa Harxisno- 
_Leninisno. gb. nagbukas ng natagumpay na landas para sa otin sa pagbubangod. 
ng: proletaryong rebolusyon: ESCH wakas. ` EE : : 


a 


GE PG an ees ras e ing 
"Sa: panahon ng Dakilang Ptoletaryong. Robolusyane Pies ng , 
` Tsina, ‘ang Kaisipang Hao Tsetung at ang ‘proletaryong rebolusyonaryong 
linya ng Taga apangulong Mao ay ialong malalimang isinasanib GO rebolusyo= 
naryong pagsasagawa ng- ilandaang pilyong mamamayan upang. naging pinaka- 
press lakas. SO. pagpapatatag. sa diktadura ng proletaryado. S e E TORA 
Ang Lipunang’ gosyalist a ay isang nay-kahabaang yugto. s2 kasaysayan. 
Sa yugtong 'pangkasaysayang ito ay laging umiiral. ang. aga uri, ang nga ` Bo 
_ Kontradiksiyon ng age uri Qt tunggalian. ng nga uri: samantalang ang-sentro S 
“ng tunggalian ay ang suliranin pa rin ng kapangyarihang pampulitika. Ang 
uring nagapi na ay nagpupumiglas | pa, “Aonanatili pa ang aga taong ito at . 

- nananatili pa ang nga uring ito: “Upang panumbalikin ang kapitalisno ag ` 
-Yagi silang naghahanap ng kanilang mga ahente sa loob ng Partido- Konunis- 
‘ta. Samakatuwid, hindi lanang dapat, mag“ingat- ang pro3ctaryado sa nga Gs 
kaaway” na tulai nina Thiers at Bismarck na gunamit. nG dakas ng sandata 
“62 pagpapabagsak sa rebol usyonaryong kapangyarihang panpulitika kundi ` 
higit na dapat. pag-ingatan. ang nga ambisyoso at ‘konspirador na tulad nina 
Khrushchoy at. Brezhnev na EE ng. liderato. NG Partido at. estado nula Ba 
Jngp- GES ek Ee: . ae PAR NG nS ing SE ol 


Upang mapatatag ‘ang diktadura ng Geier at na pipit: ang pagpa- 
“panunbalik ng kapitalismo, nalibor sa, "pagbubunsod | ng. rebolusyong sosya-. ` 
lista sa larangan ng kabuhayan, ang proletaryado ay “dapat pang. magbungod ng 
zebolusyong sosyalista sa larangan ng pulitika at sa tarangan ng. ideolo- 
hiya 24 kultura, at 'nagpairal ng ganap na “diktadura. 5a burgesiya sa ` 
EEN na kinabibilangan ng iba't ibang” larangan ng kultura. 
Kinakailangang nayaang nahawakan ng nga kasapi ng 'Partido, ng mga kadre 
‘at ng malawak na nasa ang pinakanatalas na sandata, ang Harxisno-Leninisno, 
Lupang makilala nija kung ano ang tupak na linya at ano ang maling linya; . 

Kung ano ang tunay na Marxismo at kung ano ang huwad na Marxismo, kung’. Ba 
ano ang materyalisno oi ano ang idealisno nang, sa gayo'y matiyak na ang. 
ating Partido at estado ay: lazing sumusulong ba proletaryong rebolusyonar= ` 
yong linya ng Tagapangulong Mao. - phase, BARAT LA Fae GONG ; 


KE ng Tagapangulong - jiao: "Ang pangwakas , na E ng isang 
bayang sosyalista ay hindi “Lamang. nanganga silangan ng pagsisikap ng ‘prole~" 
aryado atWualwwak na nasa vig tiga menaliayan ng sariling bayan - kundi kinas -U 
bibilangan pa rg taguapay nc rcbolus yong pandaigdig at ng A GT 


sistoua ng pagsasamantala ng tao sa kapuwa sa buong nundo,. Pagsapit di- PEG 
to'y popalio naang buong sa angkatauhan.”” Ang, zebolucyonaryong kilusan 
NG prolotaryado ay Taping nay: katangiaag 


ibig nakamit ang tagumpay ng prol -5aryong 'rcbolusyon: a ng diktadura. ie ae 
“prolet aryado ay dapat pairalin ang aga dakilang islogang Higa prolctar- 
. yo ng - buong daigdig, magkaisa!" at: “Mra prolctaryo at ago bansang api. ` 
7ng buong daigdig, nagkaigai". . Dapat katigan- ng prolctaryado ng naga bas 
8. yong kapitalista ang. pakikitung cali para sa: pagpapalaya ng Nga. nanamayan ` 
“if Kolonya at mala-kolonya5 ‘dapat katigan ng nga mamonayan ng "kolonya at 
mala-kolonya ang pakikitung ggali para'sa pagpapalaya ng proletaryado ng ` 
nga bayong. kapitalista, - at. dapat tulungan ng nga mananayang nagtagunpay. D 
na sa kanilang robólűsyon ang nga manamayang- nakikitunggali pa para sa Spa 
' pagpapalaya. Ito, ang. sinulain ng. proletaryong Aptornasypnallenp... 


e SE Tularan ang nga -Fobotus 
yan, natatag na katigan ang kanilang mga. "pakikitunggald s at isakatuparan 


ang aning nararapat na tungkulin. apat naning’ patingkarin ang diwa. ng 


-proletaryong iuternasyonalisno, lalo pang "palakasin- ang aning militan- 
teng pakikipagkaisa sa DES tunay : 2a. Harxista-Leninistang partido at or- 
“ganisasyon ng buong, daigdig, at palakasin ang. aming militanteng pakiki- 
AG a sa proletaryado, :5a nga nananayang api. at sa nga bansang api. 

Ng daigdig, apang naig ng talo, pang malalaking. tagumpay. 


maa CES EE 


“Dinikoy na ni Hani" noona nay isandaang taon. na’ ang. nakalilipas na 
anunan ang kasasapitan ng kapalaran ng Komuna sa Paris, ito. ay tiyak na 
"kakalat-sa buong daigdig. . Ang dakilang hulang. ito ni Marx ay lalong 
nagiging” isang maningning na katotohanan. ` Sa pagsariwa sa nakaraan at 
pagtanaw sa hinaharap ay ipinatatalastas' nanin nang may ibayong natatag 


La 


na pananalig na hindi maiiwasan ang pangwakas na.pagkalipol ng iuperya-. 
lisna; makabagong rebisyonismo.at nga reaksiyonaryo ng Jahat ng bayan .- 


at gayundin. ang ganap Da pagpapalaya 3 ng. deiere 


ng ! aga “pananayang, 
api at uga bansang apie aa 


E na ‘ngayon: Se daigaig: ‘ang awiting. #Inkortas- 


yonal”. na sinulat ni Eune Pottier ~. ang makata. NG, Konuna ng. Paris: 


Durugin. ang Xunang daigdig! Z Ibig: haning, naging. panginoon: ng. sandaig- 
dean, Sé Hagkaisa!/ Tiyak na isasakatuparan bukas ang. Internasyonal!/"~ 


Hayaang nanginig ang” imperyalisno, sosyal=inperyalisno at ang lahat ng 
_reakeiyonaryo sa harap ng makapangyarihang sigwa ng rebolusyon ng nga, 


mananayan: ng daigdig. .Sa rebolusyong. ito, tanikala lanang ang nawawala 


sa mga ee ang nakakamit naman nila ay ang ae SEET 


e: 


ës 


. --Mula sa Pagsasahimpapawid ng Radyo Peking 


